Entered according to Act of the Parliament of Canada in the year 
1896 bv Olafur S. Thorgeirsson, at the Department of Agriculture. 


Almanak 

fyrir árið 

1907 

sem er þriðja ár eftir hlaupár og fyrsta ár eftir sumarauka. 
Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba. 

Safn til landnámssögu íslendinga í Vesturheimi og fleira. 

Þrettánda ár. 


WINNIPEG. 

Útgefandi og prentari Ólafur S. Thorgeirsson 

1906 




2 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


Á þessu ári teljast liöin vera: 


frá Krists fæðingu.1907 ár 

frá sköpun veraldar.5874 ár 

frá upphafi Islandsbyg'ðar .... 1033 ár 

frá siðabót Lúters.390 ár 


Árið 1907 er sunnudagsbókstafur: F. 
Gyliintal : 8. 


Myrkvar árið 1907. 

Á árinu 1907 verða 4 myrkvar, 2 á sólu og 2 á tungli. 
1. Sólmyrkvi 13. jan., ekki sýnilegur hér. 2. Tung’l- 
myrkvi 2g.jan., að ofurlitlu leyti sýnilegur í Norður-Ame- 
ríku. 3. Sólmyrkvi 10. júlí, ósýnilegur hér. 4. Tungl- 
myrkvi 24.—25. júlí, að litlu leyti sýnilegur hér í Norður- 
Ameríku. 


Pláneturnar. 

Venus er morgunstjarna til 14. sept., kveldstjarna 
til ársloka. 

Marz er kveldstjarna- til 6. júlí, eftir það morgun- 
stjarna. 

Júpíter er kveldstjarna til 16. júlí, morgunstjarna til 
ársloka. 

Satúrnus er kveldstjarna til 9. marz, morgun- 
stjarna til 17. september, síðan kveldstjarna. 


Tunglið. 

Fylgistjarna jarðarinnar er tunglið. Þvermál þess er 
2,163 tuílur og fjarlægð þess frá jörð vorri 288,000 enskar 
mílur. Braut sína umhverfis jörðina gengur það á því 
tímabili, sem alment er kallað tunglmánuður; er það tíma- 
bil alment talið 28 dagar, en er í raun réttri 27 dagar og 
8 klukkustundir, eða rétt um það bil. 


Um tímatalið. 

Forn-Egiptar skiftu degi og nóttu í 12 kl.-stundir 
hvoru,—og hafa Gyðingar og Grikkir ef til viil lært þá 
venju af Babýlóníu-mönnum. Það er sagt, að deginum 






ALMANAK I907. 


3 


hafi fyrst veriö skift í klukkustundir árið 293 f Kr., þegar 
sólskífa fyrst var smíðuð og sett upp í Quirinus-musterinu 
í Róm. Þangað til vatnsklukkurnar voru uppfundnar 
(árið 158 f. Kr.), voru kallarar (eða vaktarar) viðhafðir í 
Róm til að segja borg'arbúum, hvað tímanum liði. Á 
Englandi voru vaxkerta-ljós höfð fyrst frameftir, til að 
segja mönnum, hvað tímanum liði. Var áætlað, að á 
hverri klukkustund eyddust 3 þumlungar af kertinu. Hin 
fyrsta stundaklukka (tímamælir—sigurverk) í líkingu við 
þær, sem nú tíðkast, var ekki fundin upp fyrr en árið 
1250. Fornmenn á Norðurlöndum töldu flestir, að dagur 
byrjaði með upprás sólar. Aþenumenn og Gyðingar töldu 
hann b}'rja á sólsetri, og Rómverjar, eins og vér, á mið- 
nætti. 


Páskatíraabiliö. 

Kirkjuþingið í Nicæa, er haldið var árið 325 eftir 
Krists fæðing, ákvað og leiddi í lög kirkjunnar, að páska- 
hátíðin skyldi ætíð hajdin vera hinn fyrsta sunnudag eftir 
fyrsta tungl, er springi út næst eftir 20. marzmán. Sam- 
kvæmt ákvæði þessu getur páskahátíðin átt sér stað á 35 
daga tímabili, nefnilega á tímabilinu frá 22. marz til 25. 
apríl, að þeim dögum báðum meðtöldum. Þetta tímabil 
er nefnt p á s k a t í m a b i 1 i ð. Af þessu lelðir, að ef 
tungl væri fullt 21. marz, og 22. marz bæri upp á sunnu- 
dag, þá yrði sá dagur (22.) páskadagur. Fyr á ári geta 
páskar aldre.i orðið. Þetta átti sér stað árið 1818. En 
sé tungl fullt 18. apríl, og 18. apríl bæri upp á sunnudag, 
yrði næsti sunnudagur páskadagur, nefnil. 25. apríl. Það 
kom fyrir árið 1886. 


Sunnudagsbókstafur. 

Sunnudagsbókstafur árs hvers er ætíð einhver hinna 
eftirfylgjandi stafa : A, B, C, D, E, F, G; og eru þeir 
notaðir til að aðgreina sunnudagana í almanökunum í 
tastri röð (almanak eftir almanak). Hinn 1. janúar er A, 
2. B, og 3. C. o. s. frv. Árið sem leið, bar fyrsta sunnu- 
dag í janúar upp á 7. jan. og því var sunnudagsbókstafur 
G. í ár er sá dagur 6. jan. og því sunnudagsbókstafur F. 



4 


Ól.AFUR S. THORGEIRSSON : 


Páskadagar. 


1908 .19. Apríl 

1909 .11. Marz 

1910 .27. Marz 

1911 .16. Apríl 

1912 . 7. Apríl 

1913 .23. Marz 


19^5 . 4 - Apríl 

1916 .23. Apríl 

1917 .8. Apríl 

1918 .31. Marz 

1919 .20. Apríl 

1920 .4. Apríl 


Sóltími. 

Sólarhringfur er sú tímalengfd,er líður á milli þess, er 
sólin gengur yfir ákveðna hádegislínu, og er það hin 
eðlilegasia skifting tímans. En sökum hinnar mismun- 
andi hreyfiagar jarðarinnar umhvergs sólina og sökum 
bugsins á sólargangslínunni (Ecliptic), er aldrei nákvæm- 
lega jafn-langur tími milli þess,er sól gengur yfir ákveðna 
línu. Af því leiðir, að það er lítt mögulegt að setja 
stundaklukku eftir sól. Til að ráða bót á þessum mismun, 
setja menn svo að að önnur sól sé til, og að hún gangi 
með jöfnum hraða þvert yfir miðjarðarlínunni. Er sú í- 
myndaða sól þá stundum á undan og stundum á eftir 
hinni einu virkilegu sól. Er sá mismunur mestur 16 mín- 
útur. Réttur sóltími er miðaður við hina virkilegu sól, 
en hinn svo kallaði ,,meðal sóltími“ aftur á móti, er mið- 
aður við hina ímynduðu sól. Til skýringar má geta þess 
að það er að eins á tveimur dögum á árinu — á jafndægr- 
um haust og vor — að ,,meðal sóltíma“ og réttum sól- 
tíma ber saman, því á þeim tveim dögum að eins er bug,- 
línan eða sólargangslínan yfir miðjarðarlínunni. 


Til minnis um Island. 

Fyrst fundið ísland af írum á 8. öld. Af Norð- 
mönnum 860. 

Fyrst varanleg bygð hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fyrstu lög og alþing sett 930. 

Fyrstur trúboði, Friðrik biskup, saxneskur, 981. 













ALMANAK 1907. 


5 


Fyrsti lög'sög'umaður, Hraf.i Hængsson, kosinn af 
lögréttu 930. 

Fyrsta kirkja er í ritam talin bvgð um 984, aS Ási í 
Hjaltadal, en þaö mun sanni nær, að Örlygur gamli hafi 
reist kirkju að Esjubergi nálægt 100 árum áður. 

Fyrstur íslenzkur biskup, ísleifur Gissursson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Hólum 1552. 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur, kunnur, og' faðir ís- 
lenzkrar sagnaritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, d. 
1148. 

Fyrsta Heklugos, er sögur fara af 1104. 

Fyrsta klaustur, reist á Þingeyrum, 1133. 

Fyrsta nunnuklaustur, í Kirkjubæ í Vestur-Skafta- 
fellssýslu 1186. 

Fyrstur konungur yfir íslandi, Hákon Hákonarson 
(konungur Norðmanna.) 1262—63. 

Svarti dauði geisaði 1402. 

Seinni plágan 1495. 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað í Vesturhópi 
um 1530. 

Fyrstur prentari, Jón Matthíasson, sænskur prestur. 

Fyrstur lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 

Fyrst prentað nýja testamentið, þýtt af Oddi lög- 
manni Gottskálksyni, 1540. 

Fyrstur fastur latínuskóli í Skálholti 1552. 

Fyrsta ísl. sáímabók, seni til er, prentuð 1555. 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi bisk. i 1584. 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk 1652. 

Fyrsta galdrabrenna 1625 (hin síðasta 1690). 

Prentsmiðjan flutt frá Hólum að Skálholti 1695, og 
að Hólum aftur 1703. 

Stórabóla geysaði 1707. 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718. 

Fyrst drukkið brennivín á íslandi á 17. öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til íslands 1760. 

Fyrst drukkið kaffi 1772. 

Fyrsta lyfjabúð á Nesi við Seltjörn 1772. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776. 

Hið íslenzka lærdómslistafélag stofnað í Kaupmanna- 
höfn 1779. 



6 Ól.AFUR S. THORGEIRSSON : 

Akveöið að flytja biskupsstólinn og' skólann frá Skál- 
holti til Reykjavíkur 1785. 

Verzlunareinokunin konunglega afnumin 1787. 
Seinasta iöggjafarþing haldið á þingvöilum við Öxará 
1768. 

Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárg'örðum 1799. 
Landsyfirréttur settur á iaggirnar í Rvík 1800. 

Fyrsta organ sstt í Leirárkirkju, 1800. 

Landið g'jört að biskupsdæmi 1801. 

Hólaskó.i fluttur til Reykjavíkur 1801. 

Haldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801. 
Latínuskólinn fluttur frá Reykjavík til Bessastaða 
i8o 5 - 

Hið ísienzka biblíufélag stofnað 1816. 

Hið íslenzka bókmentafélag stofnað 1816. 

Fyrsti vísir tii fréttablaða, Klausturpósturinn kemur 
út 1818. (Minnisverð tíðindi ekki talin; þau komu út 
1796—1808. 

Prentsmiðjan flutt frá Leirárg. til Viðeyjar 1819. 
Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnað 1835. 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835 
Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jóns Sigurðs- 
sonar. 

Prentsmiðjan flutt frá Viðey til Rvíkur 1844. 

Fyrsta alþingi í Reykjavík 1845. 

Latínuskólinn fluttur til Rej'kjavíkur frá Bessastöð- 
um 1846. 

Prestaskólinn settur í Reykjavík 1847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum við 
Öxará 1848. 

Fyrsta blað Þjóðólfs prentað 1848. 

Hrossa-sala til útlanda byrjar um 1850. 

Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 

Fyrsta póstgufuskip kom til Reykjavíkur 1858. 

Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 
Forngripasafnið sett a stofn í Reykjavík 1863. 
Barnaskóli í Reykjavík stofnaður 1863. 
Þjóðvinafélagið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skozkir ljáir 1871 



ALMANAK 1907. 


r~t 

/ 

Ártöl nokkurra merkisviöburða. 

Fall Trjóaborg-iir.1182 

Stofnun Kartagóborgar.878 

Stofnun Rómaborgar. 753 

Jerúsalem hertekin af Nebúkadnesar.588 

Júlíus Cæsar fer til Bretlands. 53 

Eftír Krist. 

Jerúsalem eyðiiög'8 af Títusi. 70 

Constantínus keisari snýst til kristni.313 

Rómverjar yfirgefa Bretland . 410 

Norðmenn vaöa inn á Bretland. Bard.við Hastings 1066 

Krossferðirnar byrja.iog6 

Tyrkir taka Miklagarð. : 453 

Biblían fyrst prentuð í Mentz.. . 1462 

Columbus fann Ameríku ......... 1492 

England og Skotland sameinast.1602 

Þrjátíu ára stríðið byrjar.1618 

Bretar taka Gibraltar.i 7°4 

Friðarsamningarnir í Utrecht.!7t3 

Kanada tekin af Frökkum. J 759 

Frímerkjalögin gengu í gildi.1765 

Bandaríkin segja sig undan Bretum.1779 

Fyrsta nýlenda stofns. í Ástralíu.1788 

Napóleon Bónaparte verður keisari . . . . . 1804 

Bardaginn við Trafalgar. Fall Nelson’s . . . 1805 

Franski leiðangurinn til Möskva.1812 

Bardaginti við Waterloo ..1815 

Fyrsta gufnskip fer yfir Atlantshaf.1819 

Gullið fundið í Californíu.1848 

Gullið fundið í Ástralíu.1851 

Fyrsta alheimssýning í London.1851 

Dominion of Canada stofnuð.1867 


Stærð úthafanna. 

Norður-Íshafið er um 4,781,000 ferh. míl, fiatarm.áj 
Suður-íshafið “ 30,592,000 “ 1 ‘ 

Indlandshafið “ 17,084,000 “ “ 
























8 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON I 


Atlantshafið er um 24,536,000 ferh. míl. flatarmál 
Kyrrahafið “ 50,309,000 “ “ 


Lengstur dagur 


kl 

tímar 

mín. 

Reykjavík. 

. 20 

56 

Pétursborg (Rússlandi) . 

. 18 

38 

Stokkhólmi (Svíþjóð). 

. 18 

35 

Edinburgh (Skotíandi) . 

• !7 

3 2 

Kaupmannahöfn (Danmörku) 

• 17 

20 

Berlin (Þýzkalandi) 

. 16 

40 

London (Englandi) 

. 16 

34 

París (Frakklandi) 

. 16 

05 

Victoria (British Columbia). 

. 16 

OO 

Vínarborg (Austurríki) . 

• «5 

56 

Boston (Bandaríkjum) . 

■ !5 

‘4 

Chicago “ ... 

• J 5 

08 

Miklagarði (Tyrklandi) . 

• 15 

04 

Cape Town (Suður-Afríku). 

• H 

20 

Calcutta (Indlandi) . 

■ 13 

24 


Þegar klukkan er 12 

hádegi í Washington, höfuðstað Bandaríkjanna, þá er hún í 

New York .12.12 e. h. 

St. John (Nýfundnalandi) 1.37 “ 

Reykjavík. 3-37 ' l 

Dublin. 4-43 “ 

Edinburgh. 4-55 “ 

London. 5-°7 “ 

París. 5.17 “ 

Róm. 5.53 “ 

Berlín. 6.02 í‘ 

Vínarborg. 6.14 “ 

Calcutta (Indl.).11.01 “ 

Pekin (Kína).12.54 f. 

Melbourne (Ástralíu) ....2.48 “ 

San Francisco. 8.58 “ 

Lima (Perú).12.00 á hád. 


















JANÚAR 


hefir 31 dag 


1907 

Mörsugvr 


Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 


! 


1 

2 

3 

4 

5 


6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 


'3 

!4 

!5 

16 

!7 

18 

!9 


20 
2 I 
22 

2 3 

24 


25 

26 


27 

28 

2 9 

30 

31 


Umskurn Krists. Lúk. 2. 

Nýársdagur 

: Þrælahald aftekið í Bandaríkjunum 1863 
Konráð Gíslason d. 1891 

11. v. vetrar 

Barnamoröið í Betlehem. Matt. 2. 

I 1. s. e. nýár. Þrettándi (Epiphania) 

JSÍð. kv. 8.18 e. m. — Knútsd. Eldbjargarm. 
Bardaginn við New Orleans 1815 
Napóleon III. d. 1876 


| Alfr. Tennyson f. 1810. 12. v. vetrar 

Þegar Jesús var tólf úra. Lúk. 2. 

1. s. e. þretti.— ^Nýtt t. 11.28.— Geisladagur 

Sandvíkureyjar fundnar 1778 
British Museum opnað 1759 
Benjamín Franklín f. 1706 

Bulwer Lytton, skáld d. 1873. — Webster f. 1782 
Fyrst fundið gull í Californ. 1849. 13. v. vetrar. 

Brúðkaupið í Kana. Jóh. 2. 

2. s. e. þrett. — Bræðramessa 
j (g^Fyrsta kv. 2.13. — Agnesarmessa 
Victoría drottning- d. 1901. — Byron f. 1788 
Gustav Dpré, málarinn mikl d. 1882 
| Friðrik mikíi f. 1712. 

Þorri 

j Miður vetur. — Kirkjél. ísl. í Vheimi stofn. 1885 

14. v. vetrar 

Verkamenn í víngarði. Matt. 20. 

: Níuviknafasta. — Mozart f. 1757 
Holberg, danska skáldið d. 1754 
| (v)Fultt. 7.16. — McKinley, forseti f. 1843 

Dr. Guðbrandur Vigfússon d. 1889 


Brúkið BOLES LINIMENT við skurðum, meiðslum, og mari, gadda- 
vírsmeiðslum. sinadrætti, stirðleik í liðamótum, liðabólgu, eða við hverju öðru 
sem góður áburður á víð. Tvær stærðir. Til notkunar í heimahúsum fáið 
2££ —stærðinn. Fvrjrfiósið cqc. stærðina. 






Hið heimsfræga meðal 
við hósta og kvefi er 

Syrup of 

Rocky Mountain Sprucs 

Þetta fræg-a lyf 
hefir reynst betur 
við hósta og kvefi 
og hálssjúkdómum 
en nokkuð annað 
lyfíVestur-Canada. 
Állur fjöldinn af í- 
búum Vesturlands- 
ins hefir þaS ætíð í 
húsum sínum.JÞar 
sem börn ‘eru, er 
það með öllujómiss- 
andi; það* læknar 
kvef og hósta í 
þeim — þau elska 
það — það er ljúf- 
fengt. Ef þú hefir hósta, þá taktu þaS strax—láttu 
ekki hóstann pína þig og veikja, heldur fáðu þér 

SYRUP OF 

ROCKY MOUNTAIN SPRUCE 

Hin mýkjandi þægilegu áhrif þess eySa hóst- 
anum þegar, þótt hann sé á versta stigi. Reyndu 
þaS, og þig mun ekki ySra. Þú færð hvergi slíkt 
hóstameðal. 

Selt alstaöar á 25 c. 

The Martin, Bole & Wynne Co. 

Aðal-eigendur. Winnipeg, Manitoba. 

Gerðu engum ónæði með hóstanum í þér — læknaðu 
hann með ,,Syrup of Rocky Mountain Spruce“. 









FEBRÚAR hefir 28 daga 


1907 


F i 
L 2 


Kyndilmessa. 


Þorri 

15. v. vetrar 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


Fernskonar sáðjörd. Lúk. 8. 

2. s. í níuviknaföstu. — Blasíusmessa 

(jSíð. kv. 6.23 

Sir Henry Irving fæddur 1838 

Charles Dickens fæddur 1812 

Stríðið milli Rússa ogjapansm. byrjað 1904 

Baldvin Einarsson, lögfr. d. 1833. — 16. v. vetrar 


Skírn Krists. Matt. 2. 

10 | Langafasta (sjöviknaf.) 

11 ( Thomas Edison fæddur 1847 

12 J Sprengikvöld—$ Nýtt t. 11.14.—Lincoln f. 1809 

13 J Öskudagurinn—Richard Wagner, tónfr. d. 1883 

14 | Lúters síðasta prédikan 1546 

25 í 

16 J Melankton fæddur 1497. 17. v. vetrar 


Djöfullinn freistar Jesú. Matt. 4. 

S 17 I 1. s. í föstu. — Michel Angeló d. 1563. 

M 18 Marteinn Lúter d. 1546 
Þ 19 (j^Fyrsta kv. 10.06. 

M 20 
F 21 

F 22 j Pétursmessa. — George Washington f. 1732 
L 23 | Þorraþræll. 18. v. vetrar 


S 24 
M 23 
Þ 26 
M 27 
F 28 


Kanverska konan. Matt. 15. 


GÓA 

2.s. í föstu. — Ingemann danska skáldið d. 1862 


@Fullt t. n.45. — Longfellow f. 1807 


BOLE DRUG CO., Winnipeg Napanee, Ont.. 13. maí—’oó. 

Kæru herrar:— Eg meðtók sýnishorn ykkar af GIN PILLS, og 
gerðu þær méV nyög gott. Nýrun voru í slæmu ásigkomulagi. Eg gat ekk 
ert tekið upp eða beygt mig; hafði sífeldar þrautir. Hef tekið 3 öskjur, og 
vinn nú við járnbrautarlagning upp á hvern dag en held áfram að brúka pill- 
.■ifU-ISi'pp-nrnar eru ágætar._Ykkar cinl. 







Hvad gengur 
ad hestinum? 

Ekkert felllir hesta svo mjög' í veröi sem ljótt 
sköpulag; þrútin liðamót, staurfótur eða helti. 

Það er peningalegur skaði fyrir þig, ef hesturinn 
þinn er veikur, og þaö er hneisa 
fyrir þig ef hann lítur illa út. Sé 
hesturinn þinn haltur, þá geturþú 
læknað hann að fullu með því að 
nota hið víðfræga 

Dr. Clarks’ White Liniment. 

Þetta ágæta meðal eyðir bólgu, þrota, stifnun og 
gigt í útlimum; er gott við skurðum, sárum, kýlum 
og mari. Flöskur af því eru seldar svo þúsundum 
skiftir árlega. Ekkert sannar betur ágæti þess, en 
hin sí-vaxandi eftirspurn. Ná- 
búi þinn veit vel að það er hinn 
bezti hesthúss-læknir,. og þú 
ættir að vita það líka. Það 
hefir svo marga kosti, að hver 
hesteigandi ætti að eiga það. Það er gott fyrir alla r 
skepnur; hesta, nautgripi, sauðfé, hunda og fl. 

,,Dr. Clarks’ White Liniment er í merkurflösk- 
um, og er selt alstaðar á 50 cts flaskan. 

Passaðu þig að fá rétta meðalið en ekki 
eftirlíkingu. 

Dr. Clark’s White Liniment 

Verö 5 o cents 





THE MARTIN, BOLE & WYNNE Co. Aðaleigendur. 
WINNIPEG, CANADA. 



MARZ 


hefir 31 dag 


1907 

Góa 


F i 

L 2 i Fyr.sta þing Bandaríkjanna sett 1781. — 19. v. v. 

Jesús rak út djöful. Lúk. 11. 

S 3 j 3. s. í föstu. —Jónsmessa, Hólab. b. f. 

M 4 ! 

Þ 5 I . . 

M 6 Sveinbjörn Egilsson f. 1791 
F 7 J|Síð. kv., 2.13 

F 8 Jón Tlioroddsen d. 1868 

L 9 | Merrimac og Monitor bard. 1862. 20. v. y. 

Jesús mettar 5000 manns. Jóh. 6. 

S 10 Miöfasta. — Edward vn. giftist 1863 
M 11 

Þ 12 Síra Pall Þorláksson d. 1882 

M 13 ®Nýtt t.-11.36. — Dr. Guðbr. Vigfúss. f. 1827 

F 14 Siguröur Breiöfjörö f. 1778 

F 15 Fyrsta þing Manitobafylkis sett 1871 

L 16 Gvöndardagur (Guðm. h. góöi Hólab.)—21. v. v. 

Gabríel eng-ill sendur. Lúk. 1. 

S 17 5. s. í föstu. -— Björn Gunnlögsen d. 1876 

M 18 Hinrik Ibsen f. 1828 
Þ 19 David Livingstone f. 1813 

M 20 

F 21 (gFyrsta kv. 6.41. —Jafndægur. Vor byrjar. 

F 22 Göethe d. 1832 

L 23 Riels uppreistin í V.-Can. hófst 1885. — 22. v. v. 

Innreiö Jesú í Jerúsalem. Matt. 21. 

S 24 Pálmasunnudagur. Dymbilvika 

M 25 Góuþræll Einmánuöur 

Þ 26 Beethoven, tónfr. d. 1827 

M 27 John Bright, enski stjórnmálamaðurinn d. 1889 
F 28 Skírdagur 

F 29 Föstud. langi—(V)F.t. 1.15.—Swedenborg d. 1772 
L 30 I 23. v. vetrar 

Krists upprisra. Mark. 16. 

S 31 Páskadagur 

GIN PILLS er eina meðalið í heiminum sem selt er með þeim kostum að 
peningunum sé skilað aftur ef þær eigi lækna. Vér ábyrgjumst að ein askja 
hjálpar talsvert og sex öskjur lækna hvaða tegund af nýrnasjúkdómum sem er 


ifíninerinum aftur. Þii ert eini dómarinn. 







il; 



Undraverð og al-hrein samsetning af rótum, jurtum o. fl. 
Ætlað aðeins litlum börnum, svo þau séu g'löð og hraust. 

Storks Cure-a-tot hjálpar meltingunni, heldur hægðunum 
í reglu, er vörn gegn magaveiki o. fl. 

Það er ágætt við öllum barnasjúkdómum. Það læknar : 
Magaveiki, vind í maganum, 

hita, innantökur, 

tanntökuveiki, vondan maga, 

krampa, órósemi, 

harðlífi, meltingarleysi, 

og alls kpnar barnasjúkdóma. Um tanntökutímann líða 
börn oft miklar þrautir og verða því veikluleg og listarlaus. 
Vér viljum því leggja hverri móður það á hjarta, að við hafa 
STORKS’ CURE-A-TOT um 
tanntöku-tímann, því það á . / 

ekkert sinn líka. Það stvrkir litlu /^ 7 , s 
smælingjana svo þau verða hraust 7 
og hafa full not fæðunnar um leið 1 M ,., mV 

og þau verða spakari og líður betur. y \ v v \\n'\ 

Ef þú vilt að barnið og móðurin^^\ \ 
njóti hvíldar og svefns á nóttinni, þá 
gefðu barninu \ 

STORKS* CURE-A-TOT ^ 

ef það er lasið og amasamt. Engin ji J 

óheilnæm efni eru í meðali þessu. IY/ 

STORKS’ CURE-A-TOT ,O 

Verð 35 cts. 

Fæst hjá öllum kaupmönnum. 

The MARTIN, BOLE & WYNNE Co. 

ASaleig-endur. WINNIPEG. 










APRÍL 


hefir 30 daga 


1907 


M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


Bismark f. 1815 
Emil Zola f. 1840 
Washington Irving f. 1783 
Oliver Goldsmith d. 1774 
JSíð. kv. 8.51 
Canada fundin 1780. 


Einmanudur 


24. v. vetrar 


Jesús kom að læstum dyrum. Jóh. 20. 

S 7 1. s. e. páska. — Canning fæddur 1780 

M 8 Kristján IX. fæddur 1818 

Þ 9 

M 10 j General Booth f. 1829 

F 11 Leónisdagur 

F 12 J ® Nýtt t. 9.30 —- Henry Clay f. 1777 
L 13 | Thómas Jefferson f. 1743. 25. v. vetrar 

Jesús er góði hirðirinn. Jóh. io. 

S 14 j 2. s. e. páska. -— Lincoln skotinn 1863 

M 15 Shakespeare fæddur 1564 

Þ 16 j Mag'núsmessa Eyjajarls (h. f.) 

M 17 Benjamín Franklín dáinn 1790 

F 18 1 

F 19 Melankton d. 1560. — Byron d. 1854 
L 20 | (gjFyrsta kv. 2.19 f. m. — Sumarm. (26. v. vetr.) 

Burtför Krists til föðursins. Jóh. 16. 

3. s. e. páska. — Jón Hjaltalín landlækn. f. 1807 

Jónsmessa (Hóiab. h. s.). — Shakespeare d. 1616 
Dan. Defoe dáinn 1731 

Harpa 

Sumardagurinn fyrsti. 1. v. sumars 

Moltke d. 1891—Þrælastríðið hætti 1865 
@Fult t. 11.36 e.m. — U.S. Grant, hersh. f. 1822 

Sending heilags anda. Jóh. jó. 

S 28 j 4. s. e. páska 
M 29 | Krím-stríðið hætti 1856. 

Þ 30 ! 

GIN PILLS er bezta nýrna-meðalið sem til er í Canada í dag. Ástæðan 
er sú að það er tilbúið að eins til að lækna nýrnasjúkdóma eingöngu. Þær 
lækna sjúk nýru og blöðru-sjúkdóma. Abyrgðin hvílir á okkar herðum. Ef 
—hæn^jp-i la-kn.-i skilnm við neningunum aftur._ 


O 21 

M 22 
Þ 23 
M 24 

F 25 
F 26 
L 27 





Werner’s Spotted Pills 

lækna þig. 

Þær eru hiö bezta blóðhreinsunar-lyf; styrkja 
taugarnar og fjörga betur 
en nokkurt annað meðal, 
sem til er á jörðunni. 

Áh rifameira meðal hefir 
aldrei verið búið til. Hver 
sá, er hefir notað þær, er 
öldungis hissa 4 verkun 
þeirra, enda eru þær sam- 
settar af hinum ágætustu 
efnum, og þykja þær stór- 
kostleg. sigurvinning fyrir 
meðalafræðina. • 

„SPOTTED PILLS“ lækna: — 

Allskonar floggigt, mjaðmagigt, grátsýki, svefnleysi 
taugaveiklun, aflmissi, illa drauma, taugaslekju, 
veiklun, kynfæra-bilun, titring í útlimum, höfuðverk 
taugaskjálfta, þunglyndi, minnisleysi og margt fl. 

Kvenfólkið getum vér fullvissað um það, að 
ekkert meðal er jafn stvrkjandi og betri vörn gegti 
ýmsum sjúkdómum en „SPOTTED PILLS“. 

Hvað segir svo fólkið um Spotted Pills. 

(1) ,,Eg brúkaði að eins tvær öskjur og afleiðingarnar gerðu mig 
steinhissa“. — Miss C, 

(2) ,,Eg er sem nýr maður síðan eg fór að brúka „Spotted Pills“. 

N — Miss. C—e. 

(3) ,,Þú g'etur verið rólegur. Eg vil láta alla mína vini vita hvað 
„Spotted Pills“ hafa gjört fyrir mig“. — Miss W. 

(4) „Maðurinn minn segir að vkkar ,,Spotted Pills“ séu það sæði sem 
framleiði hraustleik og blómlegt útlit — þær höfðu merkileg áhrif til góðs á 
mig“. — Mrs. S—e. 

WERNERS’ SPOTTED PILLS. 

Til kaups hjá öllum Ivfsölum fyrir 500., 6 fyrir $2.50. 

Eða sent frítt með pósti við viðtöku peninganna. 

The Martin, Bole & Wynne Co., 

aðaleigendur, Winnipeg, Manitoba. 





MAÍ 


hefir 31 dag 


1907 


M i 
F 2 
F 3 ; 
L 4 


S 5 ; 
M 6 
Þ 7 
M 8 
F 9 
F i o 
L ii 


S 12 I 
M 13 j 
Þ 14 

m i 5 ; 
f 16 : 

F 17 
L 18 | 


S 19 
M 20 j 
Þ 21 
M 22 
F 23 

F 24 j 


S 26 
M 27 
Þ 28 
M 29 
F 30 

F 31 l 


Harpa 

Tveg-g-japostulam.—Dav. Livingstone d. 1873. 
Dewey eyríilagði spánska flotann vi 4 Manilla 1898 
Krossmessa á vori. [2. v. sumars. 

l»Sið. kv. 3.24 

Biðjiö í Jesú nafni. Jóh. 16. 

5. s. e. páska. — Napóleon Bónap. d. 1821. 


John Stewart Mill d. 1873. 

Llppstigningardagur.— Schiller d. 1805.— 3-v.s. 
Eldaskildagi. 


Þegar hugarinn kemur. Jóh. 15. 

6. e. páska. — ^Nýtt t. 2.30 

Stofuuö fyrsta enska nýlendan í Ameríku 1601. 

Hallvarðsmessa. — Pétur bisk. Pétursson d. 1891. 

4. v. sumars. 

Tómas Sæmundsson d. 1841. 

Rússakeisari f. 1868. 


Sá, sem elskar mig. Jóh. 14. 
Hvítasu'nnudagur. — Gladstone d. 1898. 
^Fyrsta kv. 6.54 f.m. — Columbus d. 1506. 


Sæmundur fróði d. 1133 


Victoría drottning fædd 1819. 
U rbanusmessa. 


5. v. sumars 
Sherpla 


Kristur og Nekódemus. Jóh. 2. 
Trínitatis-VÞrenning-arhát,—- J. Haligr.s, d. 1845. 
@Fult t, 7 - 49 - — Calvin d, 1564- 

Gísli Brynjólfsson d. 1888, 

Eggert Ólafsson d. 1768. 6. v. sumars. 

Jón Guðmundsson, ritstjóri ,,Þjóðólfs“ d, 1876. 


Bole's Spiced Blackberry Brandy. 

Það er viss læknitjgf við niðijrgang, hlqðsótt og sumarveiki, Vanalega 
læknar ein inntaka, en það er sjaldan að fleiri en tvær inntökur þurfi, hversu 
slæm sem veikin er. Til sölu alstaðar á 25c. flaskan. Gæt að þú fáir Bole's. 


_UM\T\’TDUr 







Hefir þú 

Grippe ? 

ESa hefir náð þér í 


Þú getur brotið á 
bak aftur verstu teg- 
und af grippe á 24 
kl.stundum eðakvef 
á einu kveldi nieð 

7 Monks’ 

Grippe and 
Headache Cure 

Það er ekki til annað meðal sem læknar kvef 
eins fljótt og þetta; Það er undursamlegt hvaða ró 
og þægfindi það gefur. Fyrsta inntaka læknar, en 
vanalega þurfa þó tvær eða þrjár inntökur, til að 
lækna kvef. Ef þú hefir slæman höfuðverk. þá 
læknar þetta meðal hann. 

Ef þú hefir flug-g'ig't eða fluggigtar.tannpínu, þá 
gefur þetta meðal þér ró, þegar alt annað bilar. Ef 
þú verður blautur og innkulsa, þarft þú ekki að líða 
við það, ef þú tekur strax inntöku af ,,7 MONKS’ 
GRIPPE and HEADACHE CURE“. Það fyrir- 
byggir kvefið að sínu leyti eins og það læknar það. 

Við ábyrgjumst meðalið að vera gott í alla staði. 

„7 Monks’ Grippe and 

Headache Cure“. 

Selt fyrir 25 c., eða 6 fyrir $ 1 . 25 . 

Sent meS pósti frítt viö móttöku peninganna. 

7 MONKS COMPANY. Box 742, 

WINNIPEG, CANADA. 





JÚNÍ hefir 30 daga 1907 



1 

Skkrpla. 

s 

2 

Hinn auðugi maður. Lúk. 16. 

1. s, e. trin. — 3 |Síö. kv. 10.51. 

M 

3 


Þ 

4 


M 

5 


F 

6 

Alexander mikli f. 356 f. Kr. 7. v. sumars. 

F 

7 

Síra Tómas Sæmundsson fæddur 1807. 

L 

8 | 

Jón Hjaltalín.landlæknir d. 1882. 

S 

9 

Hin mikla kvöldmáltíð. Lúk. 14. 

2. s. e. trín. — Charles Dickens d. 1870. 

M 

IO 

f|Nýtt t. 5.21. 

Þ 

11 


M 

12 

W. C. Bryant d. 1878. 

F 

'3 

Jón Sveinsson, iandlækn. d. 1803. 8. v. sum. 

F 

•4 

Sig. Melsted, lector d. 1897. 

L 

'5 

John, Englandsk. undirskr. Magna Carta 1215. 


16 

Hinn týndi sauður. Lúk. 15. 

3. s. e. trín. 

M 

17 

Jón SigurSsson fæddur 1811. 

Þ 

18 

(gFyrsta kv. 8.26. 

M 

19 


F 

20 

9. v. sumars. 

F 

2 I 

Krisján Jónsson, skáld, f. 1842. 

L 

22 

Sólstöður, lengstur dagur. 

S 

2 3 

Veriö miskunsamir. Lúk. 6. 

4. s. e. trín. 

M 

24 

SÓLMANUDUR. 

Jónsmessa. — Kristni lögtekin á ísl. 1000. 

Þ 

2 5 

(viFult t. 2.54. Ágsborgarjátningin 1530. 

M 

26 


F 

27 

10. v. sumars. 

F 

28 

Victoría drottning krýnd 1838. 

L 

29 

Pétursmessa og Páls. 



Jesús kennir af skipi. Lúk. 5. 

S 

30 

i 5. s. e. trín. 


Einkenni nýrnaveikinnar eru : ofmikill hiti í þvaginu, dökkir flókar a 


sjáaldrinu, kvalir í mjóhrygfgnum og: um öklaliðina, of iðuleg: þvagját og: þvag - - 
ið með sterkum lit og sandkent. Við slíkum einkennum brúkið ,,Gin Pills‘ 



BLÓÐID ER 

LÍFID 

Hinn undurt-amleg'asti hluti 
líkama vors er blóðið. — Það 
er uppspretta lífsins. Það 
færir líkamanum alt það, sem 
honum er nauðsynlegt til 
þroska og viðurhalds. En 
blóð.ð er stöðugt í hættu fyr- 
ir eiturefnum, bæði þeim, er 
vér öndum að oss og svo 
þeim, er myndast í líkama 
vorum; þessi efni spilla og 
veikja blóðið — og - það verð- 
ur uppsretta sjúkdóma í stað 
heilbrigði. Þú getur skilið í 
því, hve háskalegt er að hafa 
óhreint blóð, þar sem það fer 
um hvert einasta líffær líkam- 
ans. 3 ?að er nálega enginn 
sjúkdómur, sem ekki á rót 
sína að rekja til blóðsins. Þar sem blóðið er lífsstraumur, er 
styrkir, hressir og byggir upp líkamann, þá getur þú skilið 
hve mjög heilsa og hamingja er undir því komið, að það sé 
hreint. 

Sé líkamsbygging þín þegar sýkt orðin af óhreinu blóði, 
þá taktu á augnabliki 

7 Monks’ Ton-i-cure. 

Þetta fræga lyf er algilt blóðlyf. Það hreinsar ekki að 
eins blóðið, heldur gerir það einnig sterkt, og hressir um leið 
alla líkamsbygginguna svo undrun sætir. 

Nokknr einkenni: — 

Óbragð í munninum á morgnana — lystarleysi — óhrein 
tunga — sárindi í kverkunum — höfuðþyngsli — hjartasláttur 
— hörunds-útsláttur; alt þetta bendir á að þú átt tafarlaust 

að taka „7 MONKS’ TON-I-CURE“. 

Þetta meðal læknar : — kýli, bóiur, útslátt, sár, húðsjúkdóma, 
kvefveiki, lifrarslæmsku, hægðarleysi, veikt og: þunt blóð, fölleik í andliti, 
höfuðverk, yfirlið og: ótal fleira. 

„7 Monks’Ton-i-cure“. Ver6$i.oo. 6 á $5.00. 

Allir kaupmenn selja það. 

7 Monks’ Company. A8al-eij>;endur. Box 742 

WlNNIPEG. CANADA. 




hefir 31 dag 


1907 

SÓI.MANUDUR 


JÚLÍ 


M i | Dominion dagur. 

P 2 J|iSíð. kv. 8.05. — Sviðhúnsmessa (h. f.). 

M 3 , Quebec-borg grundvölluð 1605. 

F 4 I Frelsisdagur Bandaríkjanna (1776).— 11. v. s. 

F 5 j 

L 6 j 




Réttlæti faríseanna. Matt. 5. 


s 

7 

6. s. e. trin. —- Jóh. Húss brendur 1415 


M 

8 

Seljumannamessa 


Þ 

9 



M 

IO 

®Nýtt t. 8.48. — Jolin Calvin f. 1509 


F 

11 

12 . V. 

sumars 

F 

12 



L 

13 

Margrétarmessa 




Jesús mettar 4000 manna. Mark. 8. 


S 


7. s. e. trín. — Franska stjórnarbyltingin 

1789 

M 

J 5 

Sviðhúnsmessa (h.s.) — Krossfarendur tóku Jerú- 

Þ 

16 

[salem 1099 

M 

!7 



F 

18 

(^jFy'rsta kv. 6.43. 13. v 

sumar 

F 

>9 



L 

20 

Þorláksmessa á sumri. — Guðbr. bisk. d. 

1627 



Um falsspámenn. Matt. 6. 


S 

2 I 

8. s. e. trín. 


M 

22 



Þ 

2 3 

Hundadagar byrja 


M 

2 4 

@Fult t. 10.00. — Canada fund. 1354. — 

Aukan. 

F 

2 5 

Jakobsmessa. 14. v. 

sumars 

F 

26 

Franska stjórnarb} T ltingin 1830 


L 

27 

Atlantshafs ritsíminn fullagður 1886 




Hinn rángláti ráðsmaöur. Lúk. 16. 


S 

28 

9. s. e- trín. Heyannir. Miðsumar. 


M 

2 9 

Ólafsmessa (h. f. j 


Þ 

30 

William Penn d. 1718 


S 

3 ’ 

^Síð. kv. 7.56. 



ÞJÁÐIST í 20 ÁR. 

Mrs. Millanor P. Ripley, Lyndville, Cumherland Co., N. S. skrifar : 

„Kæru herrar: — Eg verð að láta yður vita um þau ágættu áhrif til góðs :.em 
eg varð fyrir af ,,Gin Pil!s“. Eg hafði þjáðst í 20 ár af kvöl í bakinu. ílafði 
revnt fjöda mörg meðul án þess þau gerðu mér nokkuð gott, þangað til eg- 






Láttu ekki 

gigxina kvelja þig 
einn einasta dag- lengur. 

Hví skyldirðu lifa við kvalir og 
angist dag eftir dag og viku eftir 
viku og- gera sjálfan þig að aum- 
ingja. Byrjaðu í dag að taka. 

7 ^orsks’ 

Rheymatic Cure. 

Lyf þetta lœknar eftirfylgjandi 

sjúkdóma : MAN WIXH symptoms 

Gigt, mjaðmagigt, köldu, lendaverk fluggig't, stöðuga gigt, 
vöðvagigt, ofkælingar-gigt, liðabólg'u, þvagteppu, fótkrampa 
í gömlu fólki og fl. 

Það sem sagt er um lyf þetta : 

Þegar vér sýndum ,,7 Monks meðölin á Winnipeg'-sýningunni í Júlí 1905 
kom tíginborin, öldruð frú til okkar, og mæiti til þeirra er vortt að 
skoða sýningarmuni vora. 

Hvert orð er um ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“ er sagt, er dagsatt 
Fyrir einu ári brúkaði ég þetta lyf og það gerði mig albata. E g leið 
voða-kvalir í bakinu, er algerlega hurfu. Maðurinn minn þjáðist Jíka 
af gigt, en hann varð líka alheill við sömu lyf, og við erum bæði hjart- 
anlega þakklát og mælum hið be/.ta með því við þá, er gigt þjáir. 

Kona þessi heitir Mrs. Cudniore, og hefir notið almennrar virðingar og 
hvlli í Winnipeg í 20 ár. 

Var ráðalaus. 

Francis, Sask, 15. júní 1905 

Herrar. 

Eg hefi brúkað ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“, og það er hið eina 
lyf, er hefir gert mig albata. 

Yðar einlæg 

Mrs. C. Molde 



Gott lyf. 

Minnedosa 18. sept. —'05 

Kæru herra. 

Eg hefi brúkað ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“ og er albata. 

Yðar einlæg 

Maude B. Rechey 

Gigt læknuS í Keyes. 

Keyes, 16. Febr. —'05. 

Kæru herrar. 

Eg brúkaði ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“ og hefi aldrei reynt 
slíkt lyf. Yðar einlægur 

B. Riley. 

Verð $1.00. 6 á $5.00. 

7 Monks Company. Aðaleigendur. 

WINNIPEG CANADA. 




ÁGÚST 


hefir 31 dag 


1907 


Heyannir 

F i j Biíiidadagur.—Jón Espólín d. 1836. — 15. v. s. 
F 2 j Ben. Sveinsson, sýslum., d. 1899. 

L 3 j Ólafsmessa (h. s.). 

Jesús grætnr yfir Jerúsaiein. Lúk. 19. 

S 4 j 10 s. e. trín. — H. C. Anderson d. 1875 
M 5 j Brynjólfur biskup Sveinsson d. 1675 
Þ 6 
M 7 ’ 

F 8 Canning d. 1827. 16. v. sumars. 

F 9 |j|Nýtt t. 0.07. — Kapteinn Marryat d. 1818 
L 10 | Lafranzmessa 

Faríseinn og tollheimtumaðurinn. Lúk. 18. 

S 11 11. s. e. trín, 

M 12 ; 

Þ 13 5 Manilla-borg gafst upp 1898 

M 14 Napóleon I. f. 1769 

F 25 j Maríumessa (h. f.) 17. v. sumars 

F 161 {j^Fyrsta kv. 2.36 

L 17 j Sveinbjörn Egilsson d. 1852 

Daufi og málhalti maðurinn. Matt. 7. 

S 18 j 12. s. e. trín.. — Austurríkiskeisari f. 1830 

M 19 ; Gestur Pálsson d. 1892 

Þ 20 I 

M 21 I 

F 22 | 18. v. sumars 

F 23 | @Fult. t. 5.46. —‘ Hundadagar enda 
L 24 | Bjarni Thorarensen d. 1841 

Hinn miskunnsami Samverji. Lúk. 10. 

S 24 13. s. e. trín. 

M 25 

Þ 26 Ágústín d. 430 

M 27 Leó Tolstoi f. 1828. — Goethe f. 1749 
F 28 19. v. sumars 

F 29 kv. 10.50.—Höfuðdag. — Jón bisk. Vída- 

L 30 John Bunyan d. 1688 [lín d. 1720 

A hverju heimili er hrúkað mikið af „Castor Oil“. Það er ekkert betra 
meðal til fyrir börnin. Það er eins mikil munur á gæðum „Castor Oil“ og öðr- 
um vörum. „Pompeii Castor Oil“ er virkilegfa hrein Castor Oil framleidd úr 
beztu tegfund af baunum. Kaupið. ekki lélega tegund. Biðjið um „Pompeii' 4 . 





Hefirðu verk í bakinu, 

höfðinu eða síðunni ? 

Hefirðu verk nálægt nýrunum ? eða hefirðu 
einhver af eftirfarandi sjúkdómseinkennum ? Bak- 
verk, höfuðverk, bólgu, slímað þvag, þarft oft að 
kasta vatni og finnur þá til, gigtarstingi, þrota undir 
augunum; — ertu geðstirður, reiðigjarn. Hefurðu 
stöðugan bakverk dag og nótt. — Verðurðu Aiagn- 
laus eftir hverja áreynzlu ? — Ertu fölur, þreyttur og 
viðkvæmur við öllu ?“ 

Sérhver þessara sjúkdómseinkenna benda á, að 
þú átt að brúka 

7 Monks’ Kidney Cure 

Þetta rneðal hefir undraverðan lækningakraft og 
bætandi áhrif á nýrun, blöðruna og þvagfærin. 
Fárra daga brúkun mun sannfæra þig um að „þetta 
er meðalið“. 

Séu nýrun í ólagi, getur þú ekki litið vel út, 
ekki liðið vel, ekki unnið vel; öll heilsan, allur 
líkaminn er þá í ólagi. Allskonar- kvillar stafa af 
veikum nýrum. 

7 MONKS’ KIDNEY CURE gerir nýrun þín 
hraust og veitir þeim starfs-þol. 

Reyndu ,,7 Monks Kidney Cure“. — Taktu 
tvær inntökur og eftir fáar klukkustundir muntu 
sjá verkanir þess á þvaginu. Það sannarað meðalið 
hittir hinn sjúka stað. 

„7 MONKS' KIDNEY CURE 

Verð Soc. 6 á $ 2 . 5 o. 

Til sölu hjá kanpmönnnm; einnig sent mót borgun. 

7 MONKS’ COMPANY, aðaleigendur, Winnipeg'. 


Nýrna-sjúkdómar eru hættulegir — læknið þá með 
,,7 MONKS’ KIDNEY CURE“. 





SEPTEMBER hefir 30 daga 1907 

Tvímanudur 

Tíu líkþiáir. Lúk. 17. 

S 1.1.14. s. e. trín. 

M 2 í Verkamannadag'ur í Canada 

í> 3 | Cromwell d. 1658 

M 4 Franska lýðveldið stofnað 1870 

F 5 ! 20 v. sumars 

F 6 ] McKinley forseti skotinn í Buffalo 1901 

L 7 ®Nýtt t. 2.25 

Enginn kann tveim herrum aö þjóna. Matt. 6. 

S 8 15. s. e. trín. — Maríumessa (h. s.) 

M 9 

í* 10 v. 

M 11 j 

F 12 Bardaginn við Quebec. 21. v. sumars 

F 13 Bretar taka Qúebec 1759 

L 14 ^Fyrsta kv. 9.11. — Wellington, hersh. d. 1852 

Sonur ekkjunnar í Nain. Lúk. 7. 

S 15 16. s. e. trín. 

M 16 Moskow-borg b.rend 1812 

Þ 17 

M 18 Garfield d. 1881 

F 19 22. v. sumars 

F 20 

L 21 @Fult t. 3.05..— Walter Scott d. 1832 

Vatnssjúki maðurinn. Lúk. 14. ~ 

S 22 17. s. e. trín. — Tyrkjasoldán f. 1842 

M 23 Jafndægur. Haust bj'rjar. — Snorri Sturluson 

Þ 24 [d. 1241 

M 25 Björn Gunnlaugsson f. 1788. — Haustmanudur 
F 26 23. v. sumars 

F 27 

L 28 L. Pasteur d. 1895 

Hvers son er Kjistur ? Matt. 22. 

S 29 18. s. e. trín. — JSíð. kv. 5.08 —Mikaelsmessa 

M 30 

R. J. Drysdale, kaupmaður í Hensall, Ont., segir: 

Kæru herrar: Eg leyfi mér að þakka fyrir sýnishorn af Gin Pills, sem eg 
fékk með skilum, og reyndist svo vel a <5 eg keypti heila öskju af lyfsala okkar, 
Mr. Hoopper, sem læknaði mig algjörlega og finn nú til einskis meins. — Eg 
er fullviss um, að það, sem þér segið um Gin Pills sé áreiðanlegt og vil eg 

asarplo hpim irííS hó cpm hi^ct nf hiFnrrf'rir'i.hi’lnn _ 












OKTÓBER hefir 31 dag _1907 

Haustmanudur 

Þ i 

M 2 Fyrsta járnbraut í Bandaríkjunutri fullgerð 1835 
F 3 Pétur bisk. Pétursson f. 1787. 24. v. sumars 

F 4 i 

L 5 i _ 

Limafallssjúki maðurinn. Matt. 9. 

S 6 j 19. s. e. trín. — Eldadagur. —Tennyson d. 1892 
M 7 #Nýtt t. 3.52. — Edgar A. Poe d. 1849 
Þ 8 

M 9 Chicago-bruninn mikli 1871 

F 10 25. v. sumars 

F 11 Búarnir sögðu Bretum stríð 1899 
L 12 Columbus fann Ameríku 1492 

Brúökaupsklæöin. Matt. 22 
S 13 20 s. e. trín. 

M 14 ^Fyrsta kv. 3.33. — Kalixtusmessa 
Þ 15 Gregoriska tímatalið innleitt 1582 
M 16 Robert Stephenson f. 1803 

F 17 26. v. sumars 

F 18 Lúk'asmessa 
L 19 | Jónatan Swift d. 1745 

Konungsmaðurinn. Jóh. 4. 

Sl 20 21. s. e. trín. — Síra Jón Þorláksson d. 1819 

M 21 (vjFultt. 2«f7- — Nelson d. 1805 
Þ 22 Jón Espólín f. 1769 

M 23 William Penn steig á land í Ameríku 1681 
F 24 Veturnætur (af 27. v. sumars) 

Gormanudur 

F 2 5 

L 26 Moltke, hershöfðingi f. 1800. x. v. vetrar 

Jesús prédikar um sælu. Matt. 5. 

S 27 22. s. e. trín. — Síra Hallgr. Pétursson d. 1674 

M 28 Harward-skólinn stofnsettur 1636 
Þ 29 JSÍð. kv. 1.22 
M 30 Gambetta f. 1832 
F 31 Reformazion Lúters 1517 

Vér gætum fylt Almanakið með lof-vitnisburðum um GIN PILLS frá 
fólki sem skipar háar stöður um alla Canada, en það mundi kosta of mikið, og 
Mr. Thorgeirsson mundi eigi kæra síg um að fylla bók tína með þeim þó við 
vildum fyrir það borga. Við skulum með ánægju sýna hverjum sem vill bunka 
af bréfum þess efnis, en álítum betra fyrir þá sem þjást af nýrna- og þvagfæra 









KONUR 


Ef hver kona vissi hversu gott og - nauðsynlegt er að 
brúka hið mýkjandi og græðandi meðal: 

7 MONKS’ SANOGEN 

mundi veröldin vera hraustari og ánægðari en hún er. Þetta 
meðal er ágætt við hvítum klæðaföllum og öllum kvensjúk- 
dómum. 

^-^Kona skrifar:—,,Eg þjáðist 
af hvítum klæðaföllum og 
fiffllHfrlti / öklarnir bólgnuðu. Eg brúk- 

/ ' aði ,,SANOGEN“ og bætti 

'/ það mér, og einnig ,,Ton-i- 

V s' / ~ cure“ og það gerði mig 

/ •*$ hraustai Hvað mikið sem 

) eg geng eða stend verð eg 

ekki vör þess að öklarnir 
bólgni. — Mrs. M. 

7 MONKS' SANOGEN 50 cent. 

Selt við allar verzlanir og sent með pósti. 


Meltingarleysi gjörir þig magran og geðslæman. 

Engin þörf er á að þjást af þeirri veiki til lengdar, þegar 
hægt er að lækna hana með 7 Monks Dyspepsia Cure. 
Þetta meðal læknar og-gerir íneltingarfærin hraust. 
V T erð 50C. Alstaðar til sölu og sent með pósti. 


Þegar þú engist sundur og sanjan af 

krampa, sumarveiki kóleru og þesskonar, þá tak 
7 MONKS KI-NO-COL 

heimsins bezta meðal viðlausu ásigkomulugi magans. 

—— Verð 35C. - Alstaðar til sölu og sent 

með pósti frítt ef full borgun er send. 


Þær gjöra þér gott. 

Ef þjáist af harðlífi, uppþembu, magusúr, lifrarveiki 
þátak 7 MONKS PILLS. 

Beztu familíu pillur, sem búnar eru til. Viðhalda mag- 
anum í góðu lagi og byggingunni í heild sinni. 

Verð 25C. Kaupmenn allir selja þær og sendar með pósti 
frítt við móttöku peninganna. 


7 Monks’ Company, Box 742 

WINNIPEG CANADA. 








7 } § A 


NÓVEMBER hefir 30 daga 


1907 

Gormanudur 


F i j Allra heilagra messa 

L 2 Allra sálnamessa.—Jenny Lind d. 1887.— 2.v.v. 

Skattpeningurinn. Matt.. 22. 

S 3 I 23. s. e. trín. 

M 4 

Þ 5 f|Nýtt t. 4.10 

M 6 

F 7 Jón Arason, hálshög'gviim 1550 

F 8 Milton d. 1674. 

L g j Skúli Magnússon d. 1794. 3. v. vetrar 

Blóöfallssjúka konan. Matt. 9. 

S 10 j 24. s. e. trín. — Lútér f. 1483 ' 

M 11 | Marteinsmessa 

Þ 12 (jjFyrsta kv. 10.45 - • • - 'A 

M 1 3 j _ « í 

F 14 Rasmus Kristján Rask d. 1832 

F ', ' 

L 16 j Jónas Hallgrímsson f. 1807 4. v, vetrar 

Viðurstygð eyðileggingarinnar. Matt. 24. 

17 j- 25. s. e. trín. — L Suez-skurðurinn opnaður 1869 

18! 

19 I ©Fult. t. 5.25 
M 20 Sir Wilfried Lourier f. 1841 

F 21 Maríumessa 

F 22 j Cecilíumessa 

L 23 | Klemensmessa. 4 5. v. vetrar 


S 24 

M 25 
Þ 26 
M 27 
F 28 
F 29 
L 30 


Eg þakka þér, faðir. Matt. 1 r. 

26. s. e. trín. 

Ylir 

Katrínarmessa 

JJSíð. kv. 9.52— Grímur Thomsen d. 1896 
Washington Iriving d. 1850 

6. v. vetrar 


Það er engin ástæða fyrir þig-að brúka eigi POMPEII CASTOR OIL 
tll hversdagsbrúks, sem hún er góð til. Hún kostar eigi túskilding meir en 
lélegri tegundir. f henni er eigi nein skaðleg efni sem eru í þeim lélegri. Jafiv 
vel þó þú þurfir að brúka hana til áburðar á vélar þá er hún ódýrust og ágæt 
til þess. Hún er ágæt fyrir börn og hvað scm er. Er sæt. 






Það er enginn sársauki til. 

Orðið ,,tilfinning-“ er á viti bygt, en að ,,finna til sárs_ 
auka“ er vitleysa, ef að þú brúkar 

„7 Monks’ Oil“ 

„Húnergóð. - Berðu hana á þig“. 

Góður vinur í vasa, ef þú meiðir þig. Ekkert heimili trygt 
án hennar. 

7 MONKS’ OIL seld alstaðar á 20C. glasið, 

5 á $1.25. 

Ekkert er búið til sem „jafnast viö hana“. 

Eftirlíklng ómögu eg. 

7 MONKS’ COMPANY Aðaleig'endur 

Box 742. Wintiipeg, Canada. 


HEFIR Þ Ú 

K V E F? 

Það gerir ekkert 
til hverskonar nef 
þú hefir. 

Alls konar nef geta fengið kvef og stíflu. Nú vita menn 
loksins, að til er lyf við öllum nef-sjúkdómum — það er : 

„7 MONKS’ CATARRH CURE“ 

Andremma kemur all-oftast af kvefi. ,,7 MONKS CAT- 
ARRH CURE“ eyðir henni með öllu. 

Þ»urt nasakvef með verk í augabrúnum og enni. Þetta 
læknar „7 MONKS CATARRH CURE“. 

Rautt nef. Það haía margir haust og vor ,,7 MONKS 
CATARRH CURE“ læknar það. 

Við langvarandi nasakvefi þarf að taka inn ,,7 Monks 
Ton-i-cure og brúka útvortis ,,7 Monks Catarrh Cure“. 

Verð 50C. 6 á $2.25. Fæst hjá öllum kaupmönnum. 

7 MONKS’ COMPANY. Aðaleigendur. 

Box 742 Winnipeg, Canada. 







DESEMBER hefir 31 dag 


1907 

ÝUR 


InnreiS Krists í Jerúsalem. Matt. 21 . 

S 1 i. s. í jólaföstu. — Adventa 
M 2 Bardag'inn viö Austerlitz 1805 

Þ 3 

M 4 | 

F 5 1 ®Nýtt t. 3.53. — Mozart d. 1791 
F 6 i 

L 7 | Jón Sigurðsson d. 1879. 7. v. vetrar 

Teiknásólu, tungli og- stjörnum. Lúk. 21. 

S 8 2. s. í jólaföstu. — Maríumessa 

M 9 Milton f. 1608 
Þ 10 Alex Dumas sr. d. 1870 
M 11 (JJFyrsta kv. 7.47. — Marteinsmessa 
F 12 Skúli Magnússon f. 1711. 

F 13 | Lucíumessa. —Síra J. Þorláksson f. 1741 
L 14 I Geo. Washington d. 1799 8. v. vetrar 

Jóhannes í böndum. Matt. 11. 

S 15 3. s. í jólaföstu 

M 16 New York bruninn mikli 1835 
Þ 17 
M 18 

F 19 (v)Fult t. 11.26 
F 20 

L 21 Tómasmessa. 9. v. vetrar 

Vitnisburður Jóhannesar skírara. Jóh. 1. 

S 22 4. s. í jólaföstu. — Sólhvörf. Skemstur dagur 

M 23 Þorláksmessa 

Þ 24 Aöfangadagur. — Jólanótt, — nóttin helga 
M 25 Jóladagur 
F 26 Annar í jólum 
F 27 JSíð. kv. 4.41 

L 28 10. v. vetrar 

Símon og Anna. Lúk. 2. 

S 29 Sd. milli jóla og nýárs.— Gladstone f. 1809 
M 30 Bjarni Thorarensen f. 1786 
Þ 31 Gamlársdagur 

GIN PILLS eru seldar með því skilyrði að peningunum sé skilað aftur 
ef þæreigi lækna. Við berutn ábyrgð á því. Sendið eftir sýnishorni, sem við 
sendum kostnaðarlaust og getið þess að þér hafið lesið þetta tilboð vort í 
Almanaki þessu. Skrifið strax i dag, ef þér þjáist af nýrnaveiki eða þvag- 
faras úkdómi._Utanáskrift til okkar: _ _ 








„STOPPID HÓSTANN!“ 

StöSugur kjöltur-hósti 
boðar vanalegast veikl- 
un í lungunum. 

Ef lungun eru veikluð þá tak 

7 MONK S LUNG CURE 

Bezt þekta meðalið sem menn vita af við hósta, 
hæsi, kverka-sjúkdómum og tæring. 

7 MONKS LUNG CURE. 

AlstaSar selt á 59C. 

7 Monks Company, Box 742, Winnipeg Canada. 


lyfsalann eða 
■'kaupmanninn 

m nafnfræga 

„North West“ Almanakinu 

fyrir áriS 1907. 

Það er kver sem er þarflegt og skemtilegt. Ef þú getur ekki 
fengið það hjá kaupmanninum þínum, þá skrifaðu okkur og 
vér skulum senda þér það með posti. 

The MARTIN, BOLE & WYNNE CO. 

Winnipeg’, Man. 

(Almanakið er á Ensku, Frönsku og Þýzku). 





Snorri Sturluson, 







ALMANAK 


13 ár. 


Winnipegf, Canada. 


1907 


Sigtryggur Jónasson. 

R fram líða stundir, mun þaö all-mikilsvert þykja 
að hafa áreiðanlegar sagnir af þeim mönnum, 
sem fluttust búferlum frá fósturjörð sinni, og 
tóku sér bólfestu í hinum nýja heimi fyrir 
vestan haf. Hvernig þeim gekk að ryðja sér 
braut í ókunnu landi og hvernig þeim tókst að 
hasla sér völl með kappgjörnustu framfara- 
þjóð heimsins verður ávalt öllum íslendingum hugð- 
næmt umhugsunarefni. 

Hver sem virða vill fyrir sér sögu Vestur-íslending'a 
frá fyrstu upptökum, hlýtur ósjálfrátt að staðnæmast við 
nafn Sigtryggs Jónassonar. Hans mun ávallt minst 
verða sem höfðingja í flokki íslenzkra vesturfara. Fáúm 
mönnum hefir fósturjörð vor haft meiri ástæðu til að 
horfa á bak með söknuði, er hann .varpaði teningum og 
sneri í vestur-átt. Því eigi var hann ólíklegastur ungra 
manna til þarflegra framkvæmda og til að gjörast for- 
sprakki nauðsjmlegra stórvirkja, hefði hann staðnæmst á 
fósturjörð sinni. 

Hann er einn hinna stórhuguðustu íslendinga, er vér 
þekkjum. Hvort jafnmikið hefði á því borið, ef hann 
hefði alið aldur sinn á fósturjörðu vorri, skulum vér láta 


E 




22 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSONI 


ósag't. En nær er oss að halda, að þar hefði af eðlileg- 
um ástæðum síður komið í ljós, hvílika hæfileika hann 
hefir til stórræða, og hve djarfmannlega honum er 
tamt að leggja út í það, er aðrir kalla ófærur. 

Eitt hið raunalegasta í sambandi við litla þjóð er það, 
í hve litlu broti mönnum er gjarnt til verða. Alt hjálpast 
til að gjöra menn að smámennum. Sjóndeildarhringur 
fer eftir landareign. Englendingar tala um insularity , 
eða eyjabrag í hugsunarhætti. Þeím sé gjarnt til þröng- 
sýnis af því takmörk eyjar þeirra sé þröng. Bræðrúm sín- 
um á meginlandi standi þeir að sama skapi á baki í and- 
legu víðsýni sem landrými er þar minna. En bætt hafa 
þeir úr skák með því, að leggja meiri lönd undir sig en 
nokkur þjóð önnur og má svo að orði kveða, að nú hafi 
þeir útsýn um heim allan úr eigin landareignum. Enda 
eru þeir nú allra mannn færastir til allra stórræða. 

En á vorri smæíingjaþjóð, sannast oft hið fornkveðna: 
lítilla sæva, 
lítilla sanda, 
lítil eru geð guma. 

Andlegt atgervi og' hugur til stórræða verður lágvaxið 
eins og þjóðin. Menn ná naumast seiling' sína, því eigi 
þykir ómaksvert að rétta úr sér. Þröngur kostur þrýstir 
mönnum ósjálfrátt saman. Hæfileikar fara forgörðum, 
þar sem ilt er að koma ár fyrir borð. Mörgum ágætum 
róðrarmanni hefir verið meinað sæti á þóftu, og aldrei 
fengið að sýna list sína. 

Sigtryggur Jónasson er fæddur 8. febrúar 1852 á 
Bakka í Öxnadal í Eyjafjarðarsýslu. Faðir hans, Jónas 
Sigurðsson, bjó lengi á Bakka, þangað til hann flutti að 
Fremrikotum í Norðurárdal í Skagafjarðarsýslu og síðan 
að Bakkaseli í Öxnadal. Þar lézt hann 75 ára gamall, ár- 



ALIMANAK I907. 


23 



ið 1895. Hann var af Hvassafellsætt svonefndri í Eyja- 
firði, skyldur Jónasi Hallgrímssyni, skáldinu; móðir Jón- 
asar og amma Sigtrvggs voru systur. En móðir hans 


Sigjtryggur Jónasson. 

var Helga Egilsdóttir frá Syðri-Bægisá í Öxnadal; hún 
var af ætt Árna biskups frá Hólum. 

Með foreldrum sínum dvaldist Sigtr}'ggur þangað til 







24 


OLAFUR S. THORGEIRSSON: 


hann var 12—13 ára g'amall. Þá fór hann til Péturs 
Hafstein amtmanns og var hjá honum að mestu leyti, 
þangað til hann var tvítugur; fyrstu árin sem léttadreng- 
ur og fylgdarsveinn, seinni árin sem skrifari hans. Frá 
Hafsteini amtmanni fór hann árið 1872, eða ári eftir að 
hann fór frá embætti. 

í æsku naut Sigtryggur tilsagnaríalmennum fræðum, 
svo sem skrift,reikningi og dönsku,hjá farand-kennara ein- 
um, Tómasi Davíðssyni. Var hann einn ef elztu umferða- 
kennurum á Norðurlandi og var stundum nefndur tungu- 
mála-Tómas, því hann var þá manna bezt að sér í tungu- 
málum. Kendi hann mörgum, er síðar hafa vel að manni 
orðið, og bera þeir allir til hans hlýjan hug, því hann var 
ljúfmenni mikið og góður drengur og lagði ávalt alúð 
mikla við þá, er nám stunduðu hjá honum. Er hann enn 
á lífi og mun hafast við á nýbýli einu í Kræklingahlíð. 

Við veruna hjá amtmanni og þau störf, er Sigtr. var 
þar trúað fyrir, óx svo smám saman þekking hans fyrir 
æfing og eftirtekt,að hann ritaði dönsku laukrétt og kunni 
jafnvel töluvert í ensku, áður hann fór frá Friðriksgáfu. 

Þegar amtmannaskifti urðu, fekk hann tilboð frá 
Christiansen amtmanni um að gjörast skrifari hans. En 
þá var útfararþrá komin í huga hans. Var hann farið 
að langa til að skoða sig um í heiminum og sjá siðu ann- 
arra þjóða og háttu. Hefir sú útfararþrá ef til vill aukist 
við að komast niður í ensku máli. En tilsagnar í því 
hafði hann notið hjá dóttur Hafsteins amtmanns, Þórunni, 
er síðar varð frú Jónassen, landlæknis í Reykjavík. 

Sumariði872 kastar hann teningum og ræðst til Amer- 
íkuferðar. Þeir bræður, síra Páll heitinn Þorláksson og 
Haraldur bróðir hans,voru þá komnir til Mi 1 waukee T borg- 
ar í Wisconsin-ríki. En þeir voru þá einu ísl. Ameríku- 
farar, er nokkurar sögur höfðu farið af. Sigtryggur er 



ALMANAK 1907 . 


25 


nú að eins tvítug’ur að aldri og sýnir þessi ráðabreyting 
hans þegar, hve stórhuga maður hann var. Því einn 
síns liðs leggur hann út í heiminn. Hann er einn hinna 
allra-fyrstu, er Ameríkuhug lýstur niður hjá. 

Til Quebec kom hann 12. september 1872. Hugsaði 
hann sér þegar að kynnast í Kanada, en leita ekki suður 
eða vestur til Bandaríkja,þótt hann vissi þar af þeim Stóru- 
tjarnabræðrum. Fyrir brezka veldinu bar hann þeg- 
ar mikla lotningu og áleit því bezt að staðnæmast undir 
verndarvæng þess. 

Frá Quebec fór hann til Kingston og þaðan til Tor- 
onto. En frá þeirri stórborg fór hann til London í On- 
tario-fylki, sem er bær miklu smærri. Þar nam hann 
staðar einar þrjár vikur og gekk að vinnu hjá félagi einu, 
er Ontario Car Co. nefnist og býr til alls konar braut- 
arvagna. 

Þaðan fór hann til annars bæjar nokkuru sunnar, er 
St. Thomas nefnist, og réðst til vinnu hjá járnbrautarfé- 
lagi einu, er Canadian Southern R'y Co. nefnist. Það var 
þá að leggja brautir í óða önn frá Detroit-íijóti austur að 
Niagara og umsýsla öll með miklu fjöri. En eigi átti það 
lengi að haldast í það skifti. Þá kom alt í einu banka- 
h’run mikið fyrir í borginni New York í sambandi við 
fjáraflamanninn fræga,J. Cook. Féllust mönnum þá hend- 
ur og deyfð og drunga sló yfir land alt. Varð þá margt 
stórræðið að hætta og járnbrautalagningum lokið í bili. 

Frá St.Thomas hvarf Sigtryggur í désember mánuði, 
sama ár, og fór þá 26 mílur vestur að brautarstöð einni, 
er Bismarck nefnist. Þar réðst hann til sögunarmylnu- 
eiganda eins og vann um hríð við að ná sögunar-timbri 
úr skógi. 

Við þetta starf var hann þangað til vorið 1873 og 
hafði þá lært flest, er að því laut. Þá gekk hann í félag 



2Ö 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


með Kanadamanni einum og tóku þeir að sér að gjöra 
þvertré í skógi fyrir járnbrautarfélag eitt í New York-ríki 
(New York Central); eru slík þvertré höggin úr eikartré 
og lögð þvers yíir brautir, svo járnbrautarteinar geti hvílt 
. á endum þeirra. 

Að þessu starfi græddist honum fyrst fé svo að 
nokkuru næmi. Hafði hann nálægt noo dali í pússi 
sínum að hausti og má nærri geta, að honum hefir eigi 
fundist það lítil auðlegð. 

Þarna var hann þá að sams konar störfum þangað til 
seint um veturinn 1874. Þá voru íslendingar komnir til 
Roseau í Muskoka-héraði og'. fór hann nú að finna þá. 
Langaði þá alla til að ná sér í landskika, þar sem þeir 
gæti tekið sér bólfestu og farið að búa. 

Varð það þá uppi á tening, að hann færi með 
nokkurum þeirra vestur til bæjar þess, er Parry Sound 
nefnist, og skoðaði lönd þar norður af. Fóru þeir allir 
fótgangandi ferð þessa. Ætluðu þeir alla leið til Lake 
' Niþissing, en komust ekki alla leið fyrir leysingum; fóru 
að eins til Magnetuan river. Tíu daga voru þeir í land- 
könnunarför þessari. Ekkert leizt þeim sérlega vel á land- 
kosti og hurfu frá því að nema þar land. 

En Sigtryggur dvaldist norður þar, þangað til um 
sumarið, að von var hins mikla innflytjendahóps frá Is- 
landi; er vestur fluttist sumarið 1874. Var hann fenginn 
af Ontario-stjórn til að mæta fólki þessu, er það stigi 
af skipsfjöl, og leiðbeina því. Til þess var hann fyrir 
allra hluta sakir færastur, þeirra er völ var á, enda bezt 
til þess kjörinn, þar sem hann var fyrsti maður, er tekið 
hafði sér bólfestu í Kanada, af íslenzku þjóðerni, svo að 
kunnugt sé. 

í hópi þessum mun hafa verið eitthvað um 350 
manns. Með þetta fólk fór hann til Kinmount , bæjar eins 



ALMANAK 1907. 


27 


lítils, norðaustur frá Toronto. Þar nam það flest stað- 
ar í bili, þó sumiryrði eftir í Toronto og einstöku leituðu 
suður og vestur til Bandaríkja. 

Þarna í Kinmount var Sig-tryg-gur um veturinn 1874 
—'75. I félagi við innlendan mann einn byrjaði hann þar 
vérzlan. Eftir nokkurn tíma keypti hann hlut félag'a síns 
í verzlan þessari. Fekk þá Sigtryggur Friðjón Friðriks- 
son, sem nú var korninn til Toronto, til að stýra verzlan 
þessari fyrir sig, því sjálfur hafði hann við mörgu að snú- 
ast. 

I Kinmount hafÖi þe.ssi hópur íslendinga sezt að, af 
því þar var verið að leggja járnbraut og atvinnu var þar 
að fá þess vegna, en lítið mjög um aðra atvinnu í landi. 
En ekki undu þeir því vel að verða að vinna daglauna- 
vinnu og þráðu að geta fengið sér hentugt jarðnæði, þar 
sem þeir gæti sett sig niður og farið að búa. Um vorið 
1875 skoðaði Sigtryggur sig um ígrendinni við Kinmount, 
einkum í norðurátt; en land fanst honum þar hrjóstugt 
og fremur óálitlegt til ábúðar. Lítið var líka um atvinnu 
og framtíð léleg fyrir höndum. 

All-margir álitu, að tiltækilegast væri að hverfa aust- 
ur að Atlantshafi og taka sér bólfestu í Nýja-Skotlandi, 
enda hafði stjórn þess fylkis erindreka sinn meðal Is- 
lendinga í Kinmount, en Sigtryggur réð þeim fastlega 
frá því og sagði að íslendingar myndi aldrei gjöra sig á- 
nægða með það land, er aðrir þjóðflokkar hefði gengið 
fram hjá. Réð þeirn heldur til að halda lengra vestur, 
inn í óbygð eða lítt bygð héruð. En þrátt fyrir mótmæli 
hans tók allstór.hópur sig upp frá Kinmount, fluttist 
austur til Nýja-Skotlands og stofnaði þar nýlendu. En 
sú byggð hélzt að eins í nokkur ár. Þá tók hvert 
mannsbarn í Nýja-Skotl'ands-bygðinni sig upp og fylgdi 



28 


OLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Ontario-íslendingum eftir vestur í Rauðárdalinn — Mani- 
toba; og Norður-Dakota. 

Um veturinn var allmargt barna og unglinga í Kin- 
mount með íslendingfum, er tilsagnar þurfti að njóta í 
almennum fræðum og einkum tungumáli landsins. Árenni- 
legt fanst þeim ekki að fara að stunda nám við innlenda 
alþýðuskóla, þar sem þeir skildu annaðhvort lítið eða 
ekki neitt í málinu og álitu, að tilsögn yrði þeim gagns- 
laus. Gekst þá Sigtryggur fyrir því, að stofnað yrði til 
kenslu um vorið. Kendi hann sjálfur tvo eða þrjá mánuði 
þeim, er taka vildu þátt í því nytsemdar-fyrirtæki, enska 
tungu og annað, er mönnum reið mest á að nema. Má 
nærri geta, að mönnum hafi fundist sú tilsögn koma í 
góðar þarfir. 

Um þessar mundir var Dufferin lávarður, sem góð- 
frægur er orðinn með Islendingum, bæði austan hafs og' 
vestan, landstjóri í Kanada. Vissu menn, að hann var 
íslendingum mjög hlyntur, þekti þjóð vora og sögu flest- 
um betur og var það rnjög áhugamál, að þeim, er leitað 
höfðu frá íslandi til Kanada, gengi sem bezt að koma ár 
sinni fyrir borð. Kom nú þessum ísl. intiflytjendum í 
Kinmount saman um, að þar mundi helzt að leita skjóls 
og athvarfs, sem hann væri, með að leita uppi heppilegan 
stað til varanlegrar bólfestu. 

Maður er nefndur John Taylor. Hann hafði þegar 
nokkur kynni af íslendingum og vildi þeim alt hið bezta, 
enda var hann ljúfmenni hið mesta og drengur bezti. Þeir 
Sigtryggur Jónasson og John Taylor leituðu nú til land- 
stjóra með vankvæði þau, er á voru högum íslendinga. 
Þótti þeim örvænt um, að íslendingar myndi finna hentug 
lönd og g'eðfeld í austur-Kanada og að eini vegurinn væri 
að leita vestur í óbygðir, þar sem land var enn lítt kann- 
að. Þegar í þá daga höfðu vitrir menn mikla trú á norð- 



ALMANAK 1907. 


29 


vesturhluta Kanada-veldis, þó almenningi manna væri 
landkostir þar lítt kunnir. 

Málaleitan þessari tók Dufferin hið mannúðlegasta 
eins og vænta mátti og hét liðsinni sínu og stjórnarinnar. 
Var þá stofnað til sendifarar þeirrar, sem fræg er orðin í 
sögu Vestur-Islendinga. í henni voru upphaflega Sig- 
tryggur Jónasson, ískafti Arason, og Einar Jónasson, á- 
samt John Taylor, er áður var nefndur. En síðar slógust 
þeir í förina, Sigurður Kristófersson og Kristján Jónsson, 
Björnssonar frá Héðinshöfða. Komu þeir til Winnipeg 
16. júlí sumarið 1875. 

All-rækilega skoðuðu þeir landið og leituðu fyrir sér 
á allar lundir að finna íslendingum sem hentugast ný- 
lendusvæði, þar sem nóg væri ölnbogarúm öllum, er 
koma kynnu til margra ára. Leizt þeim miklu betur á 
landkosti hér vestur en austur frá og gáfu landstjóra g'óða 
skýrslu um landið, er þeir hurfu austur aftur. 

Vestur-strönd Winnipeg-vatns völdu þeir fyrir ný- 
lendusvæði og færðu ýms rök fyrir því vali sínu. Þá var 
byrjað að legg'ja Kanada-kyrrahafsbrautina og var fast- 
ákveðið, að hún yrði lögð } r fir Rauðá hjá vestur-Selkirk 
og þaðan norðvestur,þó síðar væri þeirri ráðagjörð bre\'tt. 
Greiðfær vatnavegur var þá með fram allri strönd vatnsins 
upp ána, alla leið til Selkirk. Ef nú braut hefði verið 
þangað lögð einsog ráðgjört var,mátti heita,að væntanleg 
nýlenda niður með vatni ætti greiðar sanigöngur við um- 
heiminn, þegar frá byrjan. 

Við vatnið var timbur nóg. Mikið er þar af espivið 
og greni, því ströndin er öll sérlega þykkum skógi vaxin. 
Nógur viður var þar til húsagjörðar og eldiviðar um óra- 
tíma, enda líkur til að selja mætti við verði all-háu, ef 
samgöngur yrði góðar, og gæti það orðið nýlendumönn- 
um álitlegur atvinnuvegur. Fiskiveiði mikil var í vatninu, 



3 ° 


Ól.AFUR S. THORGEIRSSON : 


svo óþrjótandi virtist, en íslendingar flestir aldir upp við 
sjó og fiskiveiðum vanir frá barnæsku. Sýndust því líkur 
til, að þeim myndi notast veiðin betur en öðrum. Gæti 
hún orðið þeim með tíð og tíma auðsuppspretta mikiþþeg- 
ar g'óður markaður væri kominn. En hlunnindi ómetan- 
leg að hafa fiskinn að g'rípa til fyrstu árin, meðan bústofn 
var lítill, vistir ónógar og erfitt til aðdrátta. 

Jarðvegur sýndist þeim þarna góður til væntanlegrar 
akuryrkju, þó láglent væri með köflum. Einnig voru þar 
engjar all-miklar, .einkum nyrzt á þessu væntanlega ný- 
lendusvæði, svo ekki virtist landið síður hentug't til kvik- 
fjárræktar. En skipavegur hinn bezti með fram strönd 
allri og Rauðá, sem er fljót mikið, er fellur norður í vatn, 
skipgeng alla leið til Selkirk, eins og þegar hefir verið 
bent á. 

Af þessum ástæðum og ýmsum öðrum, sem hér j rði 
oflangt upp að telja, var vestur-strönd Winnipeg-vatns 
valin til væntanlegs nýlendusvæðis. Var strönd þessari 
þegar nafn gefið og Nýja ísland kallað. Þótti það mátu- 
lega afskekt til þess íslendingar gæti þar varðveitt þjóð- 
erni sitt,án þess að hverfa þegar í úthaf innlendrar þjóðar. 

Þegar haustið 1875 fluttist fyrsti hópur íslendinga 
vestur undir forustu þeirra Taylor’s og Friðjóns Friðriks- 
sonar. Var það nálægt 300 manns. 

Meðan sendimenn voru að skoða lönd vestur í óbygð- 
um, komu fréttir all-ægilegar frá Islandi um Dyngjufjalla- 
gos og öskufall áAusturlandi. Leit þá útfyrir,að blómlegar 
sveitir myndi leg'gjast í eyði, en fólk verða að flytja burt 
unnvörpum af þeim stöðum og leita sér annarra bústaða. 
Var þá við því búist, að sá voða atburður myndi bála upp 
hugi manna til burtflutnings af landi,því um þessar mund- 
ir vissu menn, að Ameríkuhugur var allsterkur orðinn í 



ALMANAK I907. 


31 


mörgum sveitum, áður en þessar hörmung'ar bar að hönd- 
um. 

Kanadastjórn, sem þegar hafði opin augu fyrir öllu, 
er verða mætti til aukinna innflutninga inn í landið, ásetur 
sér nú að styðja að fólksflutningum frá íslandi. Það iá 
þeim mun beinna við, sem nú var búið að velja nýlendu- 
svæði, þar sem hægt væri að koma fjölda fólks fyrir og 
senda það til um leið og það kæmi til lands. 

Verður það þá úr, að stjórnin skorar á Sigtrygg Jón- 
asson að takast ferð á hendur til íslands í því skyni að 
leiðbeina fólki, er vestur vildi fara. Fór hann þá til' Is- 
lands haustið 1875 °8' sá um'það fólk, er vestur fluttist 
næsta ár (1876), sem ekki var færra en 1400 manns. 

Vorið 1876 gekk hann að eiga Rannveigu Ólafsdóttur 
Briem, systur síra Valdimars Briem og þeirra systkyna. 
Hún var þá með bróður sínum, síra Eggerti Briem á 
Höskuldsstöðum. En alist hafði hún upp með Pétri amt- 
manni Hafstein á Möðruvöllum í Hörgárdal og þar höfðu 
þau kynst. Um sumarið fluttust þau hjón bæði vestur 
með fólki þessu. Námu þau land nyrzt á nýlendusvæðinu 
neðarlega við svo kallað íslendingafljót og kölluðu land- 
nám sitt Möðruvöllu. Þar settust þau að haustið 1876 
og bjuggu þar þangað til 1880. 

Fyrsta árið var Sigtryggur í þjónustu stjórnarinnar 
við útbýting láns þess hins mikla, er Kanadastjórn lét 
þessari íslenzku nýlendu í té. Má nærri geta, að það hafi 
ekki vandalaust verk verið. Þeir, sem þjóð vora þekkja, 
vita, að margar hendur eru eru ávalt á lofti,þegar einhver 
styrkveiting er á ferðum. Vilja þá allir maka krókinn 
eins og gengur, enda var ríiörgum i þetta sinn vorkunn, 
því hagur manna var all-þröngur, en úrkostir fáir. Sá 
maður er enn eigi fæddur, er öllum getur þóknast, þegar 
svo er ástatt. Og þegar alt er athugað, myndi fáum hafa 



3 2 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


farist þetta betur, þó misjafnlegfa væri um það dæmt og 
þakkir litlar. 

Fólksíjöldi allmikill var nú til nýlendunnar kominn 
ogf nú lá það fyrir hendi að koma einhverju skipulagi á 
mannfélag þessara frumbyg’g'ja, svo þeir gæti samið sig 
að siðum mentaðra þjóða. Eitt fyrsta ætlunarverk Sig- 
tryggs Jónassonar var nú að gangast fyrir því, að á kæm- 
ist bráðabirgðar-sveitarstjórn, meðan nýlendan var eins 
og fyrir utan landslög og rétt. Gekk þetta allgreiðlega 
og er nýlendumönnum til mikils sóma. Eftir sýsluskip- 
unar-fyrirmynd Ontario-fylkis var sveitar-ráð kosið, eða 
eins konar sýslunefnd, til að annast hag nýlendunnar 
allan. Var Sigtryggur Jónasson kosinn forseti sveit-arráðs 
þessa og var það lengst af meðan bráðabirgðarskipulag 
þetta var við lýði. 

Fyrsta og helzta fyrirtæki, er nýlendubúar réðust í, 
og stórfyrirtæki mátti kalla, þegar litið var á efni og á- 
stæður, var stofnan vikublaðsins Framfara. ' Til að 
hleypa því fyrirtæki af hlunnum varð að mynda hlutafé- 
lag. Gekst Sigtryggur Jónasson nú fyrir því, að slíkt 
hlutafélag yrði stofnað, lagði ríflega fé til, og bar kostnað 
allan, útgjöld og áhyggjur fullkomlega að sínum parti. 
Tók hann þegar við ritstjórn blaðsins og hafði hana á 
hendi, þangað til Halldór Briem tók við henni. Og þegar 
Halldór fór frá,tók Sigtryggur aftur við ritstjórn, því ekki 
vildi hann láta það fyrirtæki falla, fyrr en eigi væri annaré 
kostur. 

Að öðru leyti bjuggu þau hjón búi sínu á Möðruvöfl- 
um. Þótti það höfðingjasetur og gott til þeirra að koma, 
eins og ávalt síðan. Var þar fjörugur þáttur tekinn í ný- 
lendumálum öllum. Gekst Sigtryggur fyrir skólakenslu 
fyrir ungmenni þar við fljótið og var það nauðsynjamál 
mikið. Lýðskólaskipan fylkisins náði enn auðvitað ekki 



ALMANAK 1907. 


33 


til nýlendunnar ogf urðu því einstakling'ar að bindast sam- 
tökum með það án nokkurrar tilhlutunar af stjórnarinnar 
hálfu. En það, að uppvaxandi æskulýður lærði mál lands- 
ins, var brýnasta skilyrði allra framfara. Um eldra fólk 
var svo að orði komist, að það væri mállaust, af því það 
kunni ekki að mæla máli landsins. Lá öllum í augum 
uppi, hvílík óhæfa það var, ef börnin væri látin vaxa svo 
upp, aö þau yrði mállaus líka. Kenslufyrirtæki þetta 
mæltist því vel fyrir, þó líklega hafi það verið af vanefn- 
um, eins og ekki er að furða. 

Brátt fór að brydda áóánægju með nýlendumönnum, 
enda dundu yfir þá harmkvæli allmikil fyrstu árin. Bólu- 
veturinn alræmda sló að þeim óhug miklum, sem ekki var 
furða, því þá átti margur um sárt að binda. Landið 
reyndist miklu lægra og votlendara en menn höfðu gjört 
sér í hugarlund, svo fólk varð að sumri til að lifa við vos- 
búð og vaðal. Þegar árið 1879 fóru.ýmsir að rífa sig upp 
og leita fyrir sér annars staðar, þar sem betri væri land- 
kostir. Árið eftir var burtflutningur almennur. 

Allan þenna tíma bjuggu þaú hjón, Sigtn'ggur 
Jónasson og kona hans, búi sínu á Möðruvöllum og sátu 
þá fastast, þegar flestir töluðu um burtflutning. Hann 
hafði tröllatrú á framtíð nýlendunnar, þegar aðra bilaði og 
þeir sneru baki við. Þó erfitt gengi, var hann of fast- 
lyndur maður til þess að gefast upp fyr en í fulla hnefa. 

Haustið i88oke}'ptu þeir Friðjón Friðriksson og Sig- 
tryggur gufubátinn Victoria, sem þá var spánnýr,og kost- 
aði hann ekki minna en 4000 daJi. Ætluðu þeir hann 
til alls konar flutninga um vatnið. Síðar tóku þeir 
Árna Friðriksson, kaupmann í Winnipeg, inn í félagið. 
Létu þeir þá gjöra barða tvo allmikla, fluttu svo sagaðan 
við til húsagjörðar, varning, alls konar flutning, og far- 
þega. Kostuðu barðar þessir ekki minna en 3500 dali, 



34 


Ólafur s. thorgeirsson : 


sv.o hér var býsna rnlklu fé til kostað eftir ástæðum. Var 
alls konar varningi hlaðið á barðana, en gufubáiurinn 
látinn draga. 

Veturinn 1881 tóku þeir félagar, Sigtryggur og Frið- 
jón, að koma upp sögunarmylnu, sem kostaði um 12000 
dali. Tóku þeir þáí félag með sér þýzk-amerískan mann, 
Osenbrugge að nafni. Söguðu þeir á sumrum eina til 
tvær miljónir feta af algengum efnivið. Urðu þeir að 
leggja meira og meira fé í fyrirtækið, eftir því sem þeir 
höfðu meira um sig. 

Svo skiftu 'þeir félagar störfum með sér, að Sig- 
tryggur stóð fyrir bátsferðum öllum og flutningum og 
varð því skipstjóri. Enda hefir hann fram að síðustu tíð 
verið af flestum nefndur ,,kapteinn Jónasson“. Friðjón 
stýrði aftur mylnunni og sagði fyrir verkum heima við. 
Framan af var fyrirtækjum þessum haldið út án þess 
félagsskapurinn væri-lögum bundinn. 

En árið 1890 var myndað reglulegt hlutafélag lög- 
bundið, sem þó að eins 7 menn voru í. Þurfti það nú á 
stærra gufuskipi að halda. . Þá réðst félag þetta í að láta 
nýtt gufuskip gjöra, eitt hið stærsta, sem verið hafði á 
vatninu. Nefndu þeir það ,,Aurora“ eftir dóttur Friðjóns, 
^em nú er frú T. H. Johnson í Winnipeg. Kostaði það 
ekki minna en 22 þúsundir dala. Áður höfðu þeir félag- 
ar orðið að taka gufubát á leig.u auk bátsins, er þeir áttu 
sjálfir. 

Sumarið 1881 flutti Sigtryggur ásamt konu sinni frá 
Nýja íslandi og hafa þau ekki átt þar heima síðan. Sett- 
ust þau fyrst að í Winnipeg og voru þar þangað til árið 
eftir (1882). Þá fluttust þau til Selkirk og voru þar 
þangað til haustið 1887, að þau tóku sér bólfestu í Winni- 
peg, þar sem heimili þeirra hefir síðan ávalt verið. 

Félagið, er Sigtryggur Jónasson hafði lagt svo mikla 



ALMANAK 1907. 


35 


raekt við og' eytt fé og' kröftum fyrir, hætti störfum 1890. 
Hafði það þá staðið lengur en nokkurt félag annað, er 
líka sýslu hafði rekið við vatnið, en hefði þá orðið að auka 
stofnfé að miklum mun, ef það hefði viljað halda lengur 
áfram. 

Næstu ár á eftir (1890—'93) fekst hann við landsölu, 
lífsábyrgð og ýmislegt annað. Vorið 1893 tókst hann 
ferð á hendur til íslands fyrir Manitóbastjórn til að sjá um 
fólksflutninga það ár frá íslandi. Umboðsmenn stjórn- 
anna Baldvin L. Baldvinsson og Sigurður Christopher- 
son, og umboðsmaður gufuskipafélags eins, Sveinn Brynj- 
ólfsson, höfðu tilkynt, að fólk, óvenjulega marg't, væri 
væntanlegt frá Islandi þetta sumar. Nú fer Sig'tryggur 
Jónasson heimleiðis í umboði Manitobastjórnar og með 
ötulli forgöngu sinni kemur hann til leiðar beinum flutn- 
ingi frá Seyðisfirði til Quebec. Aldrei hefir jafn-fljót ferð 
gjör verið frá íslandi til Kanada, því skipið var ekki nema 
6 daga á leiðinni. Myndi ekki öllum hafa tekist að koma 
þessu til leiðar, því torvelt mjög er að fá ensk fólksflutn- 
inga-gufuskip að fara til íslands, þar sem hafnir eru ó- 
kunnar, enda nær vátrygging skipa ekki þangað. 

En þessi ferð hans heim varð all-merk af fleiri ástæð- 
um. Hann var sjálfur að hugsa um varanlegar samgöngu- 
umbætur bæði milli íslands og annarra landa og á Islandi 
sjálfu. Árið eftir (1904) fór hann aftur til íslands í út- 
flutnings-erindum. Var þá að hans tilstilli lagt fyrir al- 
þingi eitt djarfmannlegasta frumvarp, er lagt hefir verið 
fyrir nokkurt alþingi. Hafði hann á Englandi talað við 
ýmsa merka menn um samgöngumál íslands og' lagt ráð 
saman um stórköstlegar nmbætur. Einkum hafði maður 
einn í Liverpool á Englandi lagt hug allmikinn á mál 
þetta. Hét hann David Wilson, og var umsjónarmaður 
fólksflutninga gufuskipafélags eins þar. Hafði hann um- 



3 6 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


boö af hendi nokkurra enskra manna viðvíkjandi þessu 
máli.ef nauðsynlég' löggjöf fengist og nokkurir málsmetandi 
menn á Islandi væri því sinnandi. Þrjá slíka menn tókst 
Sigtryggi að finna í Reykjavík: Jón Þórarinsson, kennara 
við Flensborgarskólann í Hafnarfirði, alþingismann, síra 
Jens Pálsson frá Utskálum, sem þá var líka alþingismaður, 
og Þorgrím Guðmundsen, hinn alkunna fylgdarmann 
ferðamanna um ísland. 

Frumvarp þetta var þá lagt fyrir alþingi og skyldu 
fyrstu stjórnendur félagsins vera : David Wilson á Eng- 
landi, Sigtryggur Jónasson í Winnnipeg, Jón Þórarins- 
son, síra Jens Pálsson og Þorgrímur Guðmundsen. Frum- 
varpið fór fram á, að komið væri á fót, hálfsmánaðarleg- 
um gufuskipaferðum milli borgarinnar Liverpool á Eng- 
landi og Reykjavíkur. Á öllum gufuskipum, er gengi á 
milli, skyldi kæliklefi hafður, þar sem hægt væri að koma 
glænýjum fiski alveg óskemdum frá íslandi á brezkan 
markað. 1 sambandi við millilandaferðir þessar, skyldi 
tveir minni gufubátar látnir ganga kring um strendur 
landsins, annar austur um land, en hinti vestur um land. 
Auk þessa var um einkaleyfi beðið til að leggja járnbraut 
frá Reykjavík austur að Þjórsá og aðra af Akranesi og 
norður til Akureyrar. 

Það má nærri geta, að mönnum hafi tíðrætt orðið um 
nýmæli þetta á íslandi. Oðru eins voru menn ekki vanir. 
Voru þeir þá nógir, er staðhæfðu, að þetta væri ekkert 
annað en vesturfarabrella,sem eig'i væri takandi til greina. 
Samt sem áður náði frumvarp þetta samþykki neðri deild- 
ar alþingis. En er til efri deildar kom, var það látið 
stranda. 

Af einum mikilhæfum þingmanni var þó það álit upp 
kveðið, að þetta frumvarp myndi kenna þjóðinni að hugsa 
djarfmannlegar en áður. Hér eftir myndi alþingi fá 



ALMANAK I907. 


37 


stærri framfaramál til meðferðar en áður hefði átt sérstað 
Þykja þau orð hafa ræzt, því síðan hefir hvert stórmálið á 
fætur öðru verið lagt fyrir alþingi og ýms náð fram að 
ganga. 

Frumvarp þetta v-arð til þess að gufuskipafélagið 
danska gjörði tilboð rniklu aðgengilegri en áður, bæði um 
millilandaferðir og strandferðir. Reglulegar strandferðir 
austur og vestur um land, eins og farið var fram á í frum- 
varpinu, komust nú á og millilandaferðir urðu miklu tíð- 
ari en áður. Dönum hefir ekki litist á blikuna, ef Eng- 
lendingar og Ameríkumenn færi að verða keppinautar 
þeirra. Þó frumvarpið væri eyðilagt í efri deild, virtist þó 
árangurinn af þeim umræðum, sem út af því spunnust, 
hafa verið nokkur. 

Nú virðist stjórn íslands hafa í hug að gangast fyrir 
því,að járnbraut verði lögð frá Reykjavík austurtilÞjórsár, 
eins og frumvarpið fór fram á. Hafa landmælingar verið 
gjörðar að tilhlutan stjórnarinnar áþessu svæði síðastliðið 
sumar, í þeim tilgangi að ölfum líkindum að undirbúa 
frumvarp, er lagt verði fyrir næsta þing um járnbrautar- 
lagning. 

Góð hugsan heldur leiðar sinnar þrátt fyrir alla farar- 
tálma. Engum er unt að hefta för hennar. Þó hún sé 
landræk gjör í bili og verði að fara buldu höfði um stund- 
arsakir, ber hún aftur að dyrum og ríður til þings með 
fögru föruneyti á sínum tíma. Ef til vill mætti segja 
ferðasögu fleiri slíkra hugsana héðan að vestan, er fóstur- 
jörð vorri hafa að góðu haldi komið. Vonum vér, að þær 
verði fleiri og fleiri. En minst er um ættartölur vert og 
ættfæring. Hitt er mest um vert, að haldgóðar hugsanir, 
er líklegar sé til að vinna bug á öllum hindrunum og for- 
dómum, er mennirnir í blindni leggja á leið þeirra, komi 


2 



3« 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


fram og; hafi á sér þaö höfðing's-mót,er koma mætti hugs- 
unarhætti þjóöar vorrar úr kreppunni og kenna henni að 
láta sér ekki stórræðin fyrir’brjósti brenna. Samt verður 
það ávalt hugðnæmt efni, að gjöra sér grein fyrir, hver 
það var, sem hugsaði þá hugsan, er síðar varð til ham- 
ingju og' velferðar. 

Þegar Sigtryggur Jónasson kom heim úrferð þessari, 
var Einar Hjörleifsson, sem hingað til hafði verið ritstjóri 
Lög'bergs, í þann veg'inn að hverfa heimleiðis til fóstur- 
jarðar sinnar. Þegar sú fyrirætlan varð að framkvæmd 
og nýjan ritstjóra varð að ráða, tók þá Sigtryggur við rit- 
stjórn blaðsins og hafði hana á hendi, þangað til 18. júlí 
1901, eða hálft sjöunda ár. 

Flestum kom saman um, að honum færist sú ritstjórn 
sérlega myndarlega. Meðan , ,Framfari var við lýði, 
hafði öllum orðið ljóst, að Sigtryggur Jónasson var tölu- 
verðum ritstjóra hæfileikum gæddum, enda hefir hann 
ýmsa þá kosti til að bera, sem ritstjóra eru nauðsynlegir. 
Hann er manna bezt að sér um landsmál og landshagi 
alla. Hann er maður víðsýnn og bjartsýnn um leið og 
ann alls konar framförum, bæði andíegum og verklegum. 
í leikmannahópi Vestur-íslendinga er hann einna fróðast- 
ur og hefir aflað sér einna haldbeztrar þekkingar. Hann 
gengur með dugnaði og ötulleik að hverjum hlut og hefir 
verið maður sívinnandi og síhugsandi alla æfi. Hann er 
laus við smámunalegan sveitarríg allan. Lesendum Lög- 
bergs í Bandaríkjunum þótti mjög vænt um blaðið meðan 
hann var ritstjóri þess, fyrir það hve vingjarnlega og hlý- 
lega var ritað um mál manna þar, bæði alríkismál og 
einstaklingsmái, engu síður en sömu mál í Kanada. 

Nokkuð þótti hann stundum stórhöggur í garð and- 
stæðinga og líkur Þór, þegar hann fór í Austurveg að 
berja á tröllum. En ávalt fundu bæði vinir og andstæð- 



ALMANAK 1907. 


39 


ing'ar, að þar var góður drengur á bak við og ekki lang- 
rækinn né hefnigjarn, þótt honum rynni í skap í bili. 
Enda eru fáir, sem fleiri ménn eiga að vinum víðs vegar 
um íslenzkar bygðir, en hann. Hefir það verið svo frá 
upphafi og einlægt aukist, eftir því sem hann hefir haft 
meiri afskifti af málum manna. Og aldrei hefir hann 
fleiri vini átt, en eftir að hann var ritstjóri. Enda eru það 
ekki flokksbræður einir, sem bera virðingu fyrir honum 
og meta hann mikils, heldur einnig andstæðingar. 

í janúar 1896 bauð Sigtryggur sig fram til þingsetu 
fyrir St. Andrew’s kjördæmi, sem Nýja-ísland var einn 
hluti af. Lauk þeirri kosningabaráttu svo, að hann var 
kösinn með 78 atkvæða meiri hluta á móti Baldvin L. 
Baldvinssyni. Mun þess lengi getið í sögu Vestur-Is- 
lendinga, að hann varð fyrstur úr hópi þeirra til að skipa 
þingmannssæti í Kanada. Enda fórst honum það sérlega 
myndarlega aðöllu og' þótti hann sýna það á þingi,að hann 
hafði þekking á landsmálum og kunnugleika um fram 
margan innlendan þingmann. 

Við næstu kosningar til þings bauð hann sig aftur 
fram í Gimli-kjördæmi. En þá var hann svo óheppinn, 
að kosning í hans kjördæmi var látin fram fara viku síðar 
en í öðrum. En frjálslyndi flokkurinn í fylkinu varð undir 
við aðalkosningar. Og þegar sú frétt flaug eins og 
herör út um kjördæmi Sigtryggs, stóð hann auðvitað 
miklu ver að vígi, því ávalt eru ýmsir, sem helzt vilja 
þann flokk fylla, er sigur ber úr býtum. En munurinn 
var lítill. Hann varð undir með 8 atkvæða mun, og 
Baldvin L. Baldvinsson þeim mun hlutskarpari. 

Á þingmensku árum sínum gleymdi Sigtryggur ekki 
Nýja íslandi. Það var enn eins konar óskabarn hans. 
Tók hann þá að vinna að því, að Manitobastjórn legði 



40 


Ól.AFUR S. THORGEIRSSON : 

fram fé, til þess járnbraut yrði lög'ð til Nýja íslands. Fyr- 
ir milligöngu hans lofaði stjórnin að veita Kanada Kyrra- 
hafsbrautafélaginu 1750 dála styrk fyrir hverja mílu braut- 
ar, er hún Iegði frá Teulon til Gimli. 

En áður framkvæmd yrði úr brautarlagning þessari, 
fór flokkur hans frá völdum, eins og fyrr er sagt. Sú 
stjórn, sem næst kom til valda, tók aftur loforð þetta um 
sty'rk til lagningar brautar til Gimli. En þó útlit væri þá 
fremur dapurt, var Sigtryggur ekki af baki dottinn með 
að ýta velferðarmáli þessu áfram. 

Á meðan hann var ritstjóri Lögbergs,hafði hann með 
ráði og dáð stutt kunningja sinn John A. Mcdcnell til 
kosningar til sambandsþings Kanada í Lisgar-kjördæmi, 
er Nýja-ísland var einn hluti af. Við þær kosningar náði 
frjálslyndi flokkurinn völdum í Ottawa (1896). Fyrir á- 
eggjan Sigtryggs tók Macdonell þá að vinna að því, að 
Kanada Kyrrahafsfélagið legði járnbraut frá Selkirk til 
Nýja-íslands. 

Þegar Macdonell hætti þingmensku var braut þessi 
kominn að suðurtakmörkum nýlendunnar, og veitti sam- 
bandsstjórnin félaginu 3,200 dala sty'rk á hv'erja mílu 
brautar frá Selkirk og norður þangað. 

Því næst studdi Sigtryggur þann mann til þing- 
mensku kosningar í sama kjördæmi, er McCreary hét; þá 
nefndist kjördæmið Selkirk-kjördæmi, og var McCreary 
kosinn. Hvat.ti nú Sigtryggur hann alt, er hann mátti, til 
að Ijá því eindregið fylgi, að járnbraut þessari yrði haldið 
áfram norður um Nýja ísland, fyrst til Gimli-þorps og 
síðan norður að íslendingafljóti. Fekk McCreary því 
framgengt, að félaginu var heitið sama styrk, 3,200 döl- 
um á hverja míiu norður að íslendingafljóti. 

Til allrar óhamingju fyrir bráð og heppileg úrslit máls- 
ins, féll McCreary í valinn; hann lézt í maí 1903 eða áður 



ALMANAK I907. 


41 


en byrjað var á framlengfingf brautarinnar. En m.eð ötulum 
tilstyrk Sigtryg-g-s var sá maður, er S. J. Jackson heitir, 
til þess korinn að skipa hið auða rúm á þingmanna-bekkn * 
um. En nú vill félag-ið brevta samningum og leggja 
brautina sex mílur fyrir vestan Gimli-þorp. 

Varð út úr þessu þjark mikið , eins og geta má 
nærri. En í samlögum við Jackson kom Sigtryggur því 
til leiðar, að félagið lofaði að leggja brautina frá Winnipeg 
Beach og alla leið til Gimli, og aðra braut frá Teulon 
norður að Islendingafljóti. 

Eins og kunnugt er, er brautin til Gintli nú fullgjör, 
en hin frá Teulon komin svo lang't á veg,að aílar líkur eru 
til að hún verði kominn norður að íslendingafljóti að ári 
liðnu. Auk þess lofaði félagið þeini Sigtryggi og Jackson 
að tengja síðar Gimli brautina við íslendingafljóts braut- 
ina, ef það fengi sama styrk til þess á mílu hverja og það 
fær á hina brautarkaflana. 

Enginn, sem til þekkir, getur neitað því, að Sig- 
tryggur hefir áhrif haft, bæði mikil og góð, á heppileg úr- 
slit þessa mikla velferðarmáls fyrir Nýja Island. Hvort 
honum verður þakkað starf sitt í sambandi við þessi járn- 
brautarmál eins og vert er, verður framtíðin að sýna. 

Þegar Sigtryggur lagði ritstjórn Lögbergs niður,fekk 
hannembætti eitt hjá Kanadastjórn,sem eríþví innifalið að 
hafaumsjón og eftirlit með heimilisréttar-löndum stjórnar- 
innar (Homestead Inspector). Það embætti hafði hann á 
hendi þangað til í júní 1903. Þá sagði hann því af sérog 
hafði í huga að gefa kost á sér til þings. Þá starfaði 
hann í þarfir flokks síns að því að koma skipulagi á 
mál hans (Political Organizer) þangað til 1904. 
Tók hann þá aftur við fyrra embætti sínu fyrir Kanada- 
stjórn og gengdi því þangað til seint í maí síðastliðið vor. 
Á því embætti mun hann hafa verið orðinn þreyttur, þar 



42 


Ól.AFUR S. THORGEIRSSON : 


sem því fylgdu stöðug ferðalög út um óbygðir eða svæði, 
er í þann veginn voru að byggjast. 

En á þessum ferðalögum út um land meðal 
bænda þroskaðist sú hugmynd betur og betur hjá honum, 
að stofna fjáraflafélag,til að hjálpa bændum til að fá hærra 
verð fyrir gripi sína. Nautgripaverzlan hefir verið fremur 
með ólag'i um undanfarin ár og bændur fengið verð 
mikils til of lágt fyrir nautpening áfæti. Fyrir þeissum fé- 
lagsskap hefir hann verið að gang'ast síðastliðið haust og 
gengið það ág'ætlega. Hafa marg'ir íslendingar lofast til 
að leggja fram fé allmikið í þessu augnamiði, enda á 
stofnfé ekki að vera minna en 250 þúsundir dala. Ætlar 
félagið sér að kaupa gripi á fæti, naut, svín og sauðfé, til 
slátrunar og selja svo kjötið hinum smærri slátrurum. 
Slátrunarhús (abettoir) hefir þegar verið keypt vestarlega 
á Portagi Ave. fyrir 23 þúsundir. 

Á þessu sézt, að stórhugur Sigtryg'gs er ekki bilaður 
enn, enda er hann enn ekki nema hálfsextugur maður og 
við ágæta heilsu. Er vonandi að fjáraflafyrirtæki þetta 
gangi vel.og verði öllum hlutaðeigendum til gagns og 
sóma. 

Ekki megum vér svo við æfilýsing þessa skiljast, að 
vér ekki með fám orðum minnumst konu Sigtryggs 
Jónassonar. Flestuni er kunnugt a 5 kona hans hefir 
lengi verið talin fremst vestur-íslenzkra kvenna. Enda 
hefir hún flesta ágætustu kosti ættar sinnar. Samt er hún 
fremur dul í skapi og hefir ávalt dregið sig seni allra-mest 
í hlé, því svo er lund hennar varið. Marga hefir hún 
vini eignast fyrir því, og telja þeir það flestir hátíð að 
koma heim til hennar og njóta þeirrar urtunar að eiga tal 
við hana, þar sem hún situr oft ein með bók í hönd og 
hugsar fagrar hugsanir. Þeim hjónum hefir eigi orðið 
barna auðið, en fósturson eiga þau einn, sem ber nafn 



ALMANAK I907. 43 

þeirra. En þegfar aðrar konur hafa leikið sér að gullum 
sínum, hefir hún leikið sér að hug-sunum. Og yfir þeim 
er ávalt fegurð og birta, svo sól er í huga þess og hlý- 
indi í hjarta, er þaðau hverfur heim til sín. Mun lengi 
verða eftir henni munað sem viturri konu og góðri, sem 
gjört hefir líf flestra þeirra, er henni hafa kynst að ein- 
hverju leyti auðugra. 


F. J. Bergmann. 




P'LESTIR eða 
allir Ies- 
endur Almanaksins 
hafa vafalaust heyrt 
getið um Thomas 
Alva Edison, raf- 
magns - fræðinginn 
°g uppfundninga- 
manninn nafntog- 
aða, sem hefur að- 
setur sitt í Menloe 
(Llewellen) Park í 
New Jersey-ríki, í 
Bandaríkjum Norð- 
ur-Ameríku, en 
fæstum mun kunn- 
ugt um, hverskon- 
ar maður Edison er 
að mörgu leyti, 
hvernig hann er út- 
lits, hvernig lyndis- 
far hans er, hverjar skoðanir hans eru viðvíkjandi lands- 
málum, o. s. frv. Það vill nú svo vel til, að nýlega kom 
út í einu af helztu tímaritum Bandaríkjanna mjög fróðleg 
ritgjörð,með myndum,eftir merkan höfund, sem að mörgu 


Thomas Alva Edison. 




ALMANAK 1907. 


45 


lej’ti kastar n'ýju ljósi á Edison, ekki einasta sem vísinda- 
mann og" uppfundníng’amann, heldur sem mann og borg- 
ara í Bandaríkjunum. Höfundur ritgjöröarinnar (Mr. 
Creelmann) heimsótti Mr. Edison í sumar er leið, og tek- 
ur upp í ritg'jörðina langar klausur, sem hann þykist hafa 
orðréttar eftir honum,við það tækifæri. Ritgjörðin er alt of 
löng til að þýða hana og prenta alla í Almanakinu,svo eg 
drep hér að eins á nokkur atriði hennar, í von um að 
mörgum lesendum Almanaksins þyki nokkur fróðleikur í 
aðlesaþann útdrátt. En að öðru leyti er ritgjörð þessi 
um Edison frumsamin. 

Edison fæddist í smáþorpi einu í Ohio-ríkinu árið 
1847, og er því nú nær sextugur að aldri. Faðir hans 
var af hollenzkutn ættum, en móðir hans af skozkum. 
011 skólamentan, er hann fekk á æfinni, var sú, að haun 
gekk tæpar 8 vikur á alþýðu-barnaskóla í æsku. En hann 
var fjarskalega hneigðnr fyrir bóka-lestur, og móðir hans 
uppfræddi hann þess utan alt sem hún gat. Hún dó 
þegar Edison var 15 ára. Áður en hann var 12 ára gam- 
all, hafði hann lesið verk Hume’s og Gibbon’s og margt 
fleira. Hann var mjög gefinn fyrir efnafræðþog svoþyrstur 
var hann í allan fróðleik, að hann hafði ásett sér að lesa 
allar merkustu bækurnar í bókasafni, Detroit-borgar, í 
Michigau-ríki,efiir að hannfluttist þangað sem unglingur. 
Með þetta takmark fyrir augum hafði hann lesið Newton’s 
Principia , Ure’s Dictionary vísindanna, og til smekkbæt- 
is Burton’s Anatomy of Melancholy áður en hann gerðist 
blaða- og bókasali á lestum Grand Trunk járnbrautar- 
félagsins (canadiska) milli Detroit, Port Huron o. s. frv. 
Þá fekk hann tækifæri til að lesa um margbreyttari efni. 
En fíkn hans í efnafræði loddi við hann, svo hann fór að 
gjöra efnafræðislegar tilraunir í tómum vagni í einni lest- 
inni. Þá tókst svo illa til, að krukka með sýru í sprakk 



4 6 


OLAFUR S. THORGEIRSSON: 


og kveikti í vagninum, svo nærri lá aS öll lestin væri í 
voða. Fyrir þessa sök fleygði lestarstjórinn Edison og öllu 
dóti hans út úr lestinni, og gaf honum að skilnaði þvílíkan 
löðrung á annað eyrað, að í því gróf og hann misti heyrn 
á því, en heyrnin deyfðist á hinu. Edison hefir því verið 
heyrnardaufur ætíð síðan, og hefir það komið sér mjög 
illa, einkum við tilraunir hans að umbæta telefóninn og 
fónógrafinn. — Hið næsta fyrirtæki unglingsins Edison’s 
var að útvega sér dálítið af letri og gefa út ofurlítinn 
fréttablaðs-snepil á Grand Trunk lestinni, er hann nefndi 
,,The Grand Trunk Herald“. Á ferðalögum sínum með 
járnbrautarlestunum sem fréttablaða-sali rak hann sig' á, 
hve þýðingarmikill telegrafinn var og kyntist ýmsum tele- 
grafistum. Hann ásetti sér því að læra telegraf-listina; 
brjóstgóður vagnstöðva-yfirmaður nokkur bauð honum 
aðstoð sína í þessu, og á hverju kveldi kom Edison til 
hans, eftir lang't dagsverk, og æfði sig í listinni. Með 
stakri elju og tilsögn yfirmannsins tókst honum að læra 
telegraf-listina á hér um bil 4 mánuðum,og varð síðan ein- 
hver hinn snjallasti maður í henni-á þeim slóðum.' Hann 
var um hríð telegrafisti hjá GrandTrunk járnbrautarfélag- 
inu í Port Huron í Michigan-ríki, í Stratfórd í Ontario- 
fylki, Canada, og svo í Adrían í Michigan-ríki. Þar setti 
hann á stofn dálítið verkstæði, til að gera við telegraf- 
áhöld og búa til nýstárleg áhöld. Frá síðastnefndum bæ 
flutti hann til Indianapolis, höfuðstaðarins í Indiana-ríki, 
og þar fann hann upp hinn svonefnda automatic repeater, 
verkfæri, sem mannlaust sendir skeyti frá einum telegraf- 
þræði til annars. Þaðan ranglaði Edison til borgarinnar 
Cincinnati í Ohio-ríki, Louisville í Kentucky, Memphis í 
Tennessee, og New Orleans í Lousiana-ríki, en þaðan fór 
hann aftur til baka til Cincinnati. Þá var hann tvítugur 
að aldri og fór að verða kunnur sem heppinn uppfundn- 



ALMANAK 1907. 


47 


ingamaður. En brátt var hann kallaður til Boston í 
Massachusetts-ríki, því hann var orðinn kunnur sem einn 
hinn ailra-snjallasti telegrafisti í landinu. Þar setti hann 
á stofn tilrauna-verkstofu, ogf þar fann hann upp hinn 
svonefnda cLnplex telegraf, vél, sem gerði möguleg't að 
senda tvö skeyti í einu, sitt í hverja átt, með sarna þræðin- 
um. Hann reyndi þessa nýju uppfundningu sína milli 
Boston og Rochester í New York-ríki árið 1870, en til- 
raunin mishepnaðist í það skifti, og ketinir Edison það 
klaufaskap telegrafistans við Rochester-endann á þræðin- 
um. 

Þá gekk Edison í þjónustu hins svonefnda Gold Indi- 
cator-félags í New York, og varð síðan yfirumsjónarmað- 
ur telegraf-verkfæra þess. Á meðan Edison var hjá nefndu 
félagi, fann hann upp ýmislegt nýtt og bætti eidri verk- 
færi. Og um sömu rnundir setti hann á stofn verksmiðju í 
Newark, í New Jersey-ríki, til þess að smíða hinar nýju 
vélar sínar. Þar hafði hann um 300 manns í þjónustu 
sinni, og tók þetta starf upp svo mikinn tíma, að hann 
gekk úr þjónustu Gold Indicator-félagsins. Árið 1876 
setti hann á .stofn dálitla tilrauna-verkstofu í Menlo Park, 
meðfram Pennsylvania-járnbrautinni, 24 mílur frá New 
York-borg, og hefir þessi stofnun dafnað svo, að hún er 
nú orðin allmikið þorp út af fyrir sig, og síðan byrjun árs- 
ins 1879 hefir Menloe Park verið nokkurs konar Mecca 
allra þeirra, er áhuga hafa haft fyrir að fullkomna raf- 
magns-lýsingu sem allra mest. -— Allar uppfundningar 
Edisons eru praktiskar og gagnlegar til daglegs brúks, og 
ná yfir ólíkustu svæði, t. d. frá motor þeim, er hreifir 
saumavélar til microlasimeter hans, er mælir hinar allra 
minstu og annars ómerkjanlegu breytingar hita og kulda, 
og notaður hefir verið til að rannsaka ljós-hringinn, 
sem er í kringum sólina og stjörnurnar. Uppfundningar 



4 8 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


Edisons, sem hann hefir fengiö einkaleyfi á, eru yfir 400 
að tölu. Hinar merkustu þeirra eru frtróo//-telefóninn, 
fónógrafinn , rafmagns eldsbruna-kallið, loft-hljóðber- 
inn , hljóðaukinn (megafon) , hljóðmælirinn , raf- 
magnspenninn, en einkum hin svonefnda quadruplex 
teleg'raf-aðferð, sem gjörir manni mögulegt að senda 4 
skeyti í senn, eftir sama þræðinum, í gagnstæðar áttir án 
hins minsta ruglings. Edison hefir í nokkur undanfarin 
ár verið að fidlkomna ódýrt rafmagns storage-battery (vél 
til að geyma rafmagn í og nota sem hreyfiafl), og segja 
síðustu fréttir að honum hafi tekist að fullkomna vélina- 
svo, að motor-\ agnar, er nú kosta 1200 dollara og yfir, 
muni aðeins kosta 200 til 250 dollara. Hann hefir varið 
fjarska miklum tíma og ógrvnni fjár í að fullkomna þetta 
storage-battery sitt, enda verður það vafalaust hin þýðing- 
armesta og þarfasta uppfundning hans fram að þessum 
tíma, því auk þess sem þetta baitery verður notað í motor- 
vagna, þá verður það einnig notaðí strætisvagna er renna 
á stálteinum. Að storage-batteries hafa ekki hingáð til 
verið notuð í motor-víigna. og strætisvagna kemur til af 
því, að þau með gamla sniðinu hafa verið langtum of 
þung og kostnaðarsöm í sanianburði við aflið, er úr þeim 
hefir fengist. 

Enginn ameríkanskur maður er jafn víða þektur og 
Edison, og enginn nú lifandi maður hefir lagt meiri skerf 
til framfara mannkynsins. Biljónir dollara hafa verið 
lagðar í fyrirtæki, er hugvit hans hefir gert mögulegt að 
koma í framkvæmd, og miljónir manna | hafa alvirr.u 
við þessi fyrirtæki, sem útbreidd eru til endimarka jarðar- 
innar. Svo nafntogaður er Edison, og svo örugt sæti á 
hann meðal hinna fáu manna, er hafa breytt menningar- 
ástandi heimsins án blóðsúthellinga, að maður nærri 
gleymir því, að hann ekki er töframaður í æfintýri, heldur 



ALMANAK 1907. 


49 


ötull ameríkanskur borgari, sem enn vinnur nótt og dag 
að því að leysa aðalráðgátur verklegra vísinda, og 
stanzar einstöku sinnum til að undra sig yfir, hvað hafi 
komið fyrir landa sína, að þeir skuli hlusta á hrakspár og 
örvæntingar-óp nátthrafnanna mitt í velgengni og fram- 
förum. 

í samtali sínu við Mr. Creelman, sem að framan er 
getið, fórust Mr. Edison orð þannig: ,,Þó eg ætti líf 
mitt að leysa get eg ekki skilið, hvers vegna nokkur mað- 
ur í Bandaríkjunum skyldi ímynda sér, að fátækur maður 
hafi nú sem stendur minna tækifæri til að komast áfram, 
en áður. Það er þvert á móti; á því er enginn vafi. Eg 
vildi miklu heldur byrja upp á nýtt sem fátækur piltur, 
heldur en að byrja aftur u'ndir sömu kringumstæðum og 
eg byrjaði sem unglingur. Tækifæri fyrir fátækan pilt, 
eða fátækan mann, eru fleiri og meiri þann dag í dag, en 
þau voru í ung'dæm.i mínu. Meun með sérstakri gáfu 
til að koma á samvinnu hafa dregið mikinn höfuðstól sam- 
an í eitt, komið nákvæmri reglu á starfsemina, kornið ár 
sinni svo fyrir borð, að ekkert efni fyrir iðnað og engin 
vinna fer að forg'örðum, eins og áður vildi brenna við, og 
hafa sameinað framleiðslu-aflið þannig, að það er notað á 
skynsamlegri og mannúðlegri hátt ár frá ári“. 

Mr. Edison sagði ennfremur : 

,,Heimurinn hrópar nú í sífellu eftir greindum mönn- 
um. Ilann leitar þeirra hvarvetna. Dyr tækifæranna 
eru nú opnari en nokkuru sinni áður fyrir menn sem hafa 
þó ekki sé nerna lítið brot af g'reind fyrir ofan það, er út- 
heimtist til að vinna daglega vinnu með höndunum. Það 
er sama hvort rnaður er fátækur eða ríkur, hver hörunds- 
litur hans, trúarbrögð eða uppruni er, þá hefir hann betra 
tækifæri nú en hann hafði fyrir einum mansaldri síðan, ef 
hann að eins hefir greind til að bera og notar hana við verk 



5 ° 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


sitt, hvaS sem það er. Þetta er gullöld fyrir menn með 
g'áfur, jafnvel meðalgáfur, ogeg'-vildi miklu heldur eiga 
undir því að byrja nú baráttu fyrir lífinu vinalaus og pen- 
ingalaus, en að vera horfinn til baka þó ekki væri nema 
20 ár. Heimurinn er alt af að verða betri og sterkarþhvöt- 
in til að hugsa er að verða því nær ómótstæðileg í sér- 
hverri grein af starfi mannanna. Þetta lyftir mannkyn- 
inu hærra og hærra. Eftir því sem vísindin eru meira 
notuð við iðnaðinn, þess hærra verður endurgjald gáfn- 
anna, og þann dag í dag eru í þúsundum af verksmiðjum 
upp&stungna-kassar , sem verkamenn eru beðnir að stinga í 
miðum með nýjum hugmyndum árituðum, er þeir kunna 
að hafa fengið við vinnu sína, — svo hungraðir eru þeir, 
sem standa fyrir iðnaðar-stofnunum,að færa þá menn upp, 
sem hafa hæfileika til að bera“. 

Edison leggur ef til vill meira á sig en nokkur annar 
maður,sem nú er uppi, enda er líkamsbygging hans sterk, 
þrátt fyrir að hann er nær sext-ugur að aldri. Ef heilsa 
hans hefði ekki látið það eftir að hann gat erfiðað í flmm 
sólarhringa samfleytt, án svefns og næringarlítið, þá er 
eins líklegt að hið svonefnda incandescent rafmagns-ljós 
væri aðeins verkstofu-leikfang, í staðinn fyrir að vera not- 
að til lýslngar um allan heim. Sama má segja um flest- 
allar aðrar hinar miklu og merkilegu uppfundningar Edi- 
sons, að þær eru ávöxtur af því nær ótrúlegu vinnuþreki. 
— Edison er stór maður vexti, bringubreiður og nokkuð 
feitlaginn. Hann er mjög sparneytinn,og þrífst ágætlega 
á fæðu sem margur verkamaðurinn mundi álíta sultar- 
fæðu. Höfuðið er stórt og svarar sér vel að öllu leyti. 
Hárið er orðið stálgrátt, og því nær hvítt yflr hinu gáfu- 
lega enni. Andlitið er breitt, sællegt og hrukkulaust, en 
sérlega tilfinninganæmt, og græskulaus gamansemi skín 
út úr því. Munnurinn er allstór, og þótt munnvikin sé 



ALMANAK I907. 


5 1 


nokkuð niðursíg'in, þá leikur bros á vö.runum og' munnur- 
inn lýsir hugrekki. Augun eru grá að lit, en fögur og 
djúp; þau eru sífelt vingjarnleg, og einlægnin skín út úr 
þeim. 

Edison er mjög sár á tímasínum, því þótt hann hafi 
afkastað miklu, þá finst honum að hann eigi mikið verk 
óunnið enn. Hann þykist sjá fram á, að vísindin eigi 
enn eftir að opna fyrir mannkyninu óumræðilegan undra- 
heim. Um þetta efni fórust honum orð þannig : 

,,Við erum nú að þreifa fyrir okkur á takmörkum nýs 
og merkilegs tímabils í sögunni. Mig sk}'ldi ekki undra 
þótt eg vaknaði upp einhvern morguninn og fengi að vita, 
að einhver einn maður, eða hópur af hinum 300,000 vís- 
indamönnum, sem eru að gjöra tilraunir um allan heim, 
hafi uppgötvað leyndardóminn, hvernig rafmagnið verði 
notað beinlínis, og þannig sé bvrjuð ný bylting í starfsemi 
mannkynsins. Þetta er mögulegt. Þetta verður gjört; 
og eg býst við að sjá þetta framkvæmt áður en eg dey. 
Einn maður uppgötvar part af því, sem menn eru að leita 
að, í einum hluta heimsins, og það leiðir til þess, að ein- 
hver maður á öðrum stað í heiminum bætir við það, sem 
hinn hafði komist að; afþessu leiðir, að áður en langt um 
líður verður heill hópur af vísindamönnum kominn á hina 
réttu leið. Svo verður það kunngjört út um allan heim, 
einn góðan veðurdag, að rafafl megi fá úr kolum beiná 
leið. Þegar búið er að uppgötva þetta, þá fleygja menn 
burt gufukatlinum og gufuvélinni. Þá verður mögulegt 
að hafa loftför. Eg vona að sjá þau fljúgandi um alt áð- 
ur en eg dey. Þvílík uppgötvan mundi gjöra mögulegt 
að knýja skip áfram með rafafli yfir höfin með hraða er 
næmi 40 til 50 mílum á klukkustundinni —yfir Atlantshaf 
á 3 dögum“. 

Edison álítur samsafn af miklum auð alveg nauðsyn- 



52 


OLAFUR S. THORGEIRSSON : 


legt til aS koma hinum miklu fyrirtækjum heimsins í 
framkvæmd, ekki síður í framtíðinni en að undanförnu. 
Hann hefir haft eigin reynslu fvrir sér í þessu ef.ii. Hann 
er orðinn miljónaeigandi sjálfur, og hefir þúsundir manna 
í þjónustu sinni við ýmislegt, er lýtur að tilraunum til 
nýrra uppgötvana. Hann ver öllum auð sínum og kröft- 
um í þjónusu vísindanna og meðbræðra sinna. Ef hann 
hefði altaf verið fátækur maður, þá hefði hann ekki getað 
afkastað eins miklu í þarfir mannkynsins og hann hefir 
gjört. Fæstir hafa nokkura hugmynd um,hve mikið sum- 
ar tilraunir hans hafa kostað. Þannig var það t. d. þeg- 
ar hann var að fullkomna áður nefnt incandescent rafljós 
sitt, að alt ætlaði að stranda á því að geta ekki fengið 
carbon filament (nokkurskonar viðarkolaræmur) er væri 
nógu haldgott til að þola hina nauðsynlegu skiftingu ljós- 
anna; þá sendi hann menn í allar heimsálfur,til að leita að 
hinum rétta bambus-við til að fá úr efni það er vantaði,og 
týndist sá af leitarmönnum er fór upp Amazon-fljótið í 
Suður-Ameríku. En Edison álítur að landstjórnin geti 
hamlað því, að auðmenn — einstaklingar og félög — mis- 
brúki auðsafn sitt til að sprengja upp það, er almenn- 
ingur þarf að brúka. 

Skoðun Edisons á verkamanna-félagsskapnum er sú, 
að hann gæti orðið til að hefja meðlimina upp, ef félögin 
ekki fylgdu þeirri reglu að draga beztu meðlimina niður 
á sömu tröppu og hinir lélegustu standa á. ,, Vandræðin 
eru“, segir Edison, ,,að verkamanna-félögin hafa ekki 
hina beztu menn sína fyrir framan um mál sín, eins og 
verkgefendur gjöra;þau gangaoft fram hjá-vitrustu mönn- 
um sínum, en hafa mestu vindbelgina fyrir leiðtoga“. 


Sigtr. Jónasson. 



ÆFINTYRIÐ I CORCÓVADÓ. 

(Ur II. þætti ,,Brazilíufaranna“)- 
Eftir J. Magnús Bjarnason. 

TTÚSBÓNDI minn hét Antoníó Ríbeiró. Hann var 
^ stÖ-iauðugfur maður af portúgalskri aðalsætt, og" 
átti fagran búgarð fyrir norðvestan borgina Ríó de Janeiró. 
Hann hafði fimm um tvítugt, þegar hér var komið sög- 
unni, var vöxtulegvur og vænn sýnum, en þó enginn sér- 
legur kraftamaður og ekki neitt verulega aðlaðandi. 
Hann hafði fengið töluverða mentun, en var þó ekki al- 
veg laus við ýmsa hjátrú og hindurvitni Suður-Ameríku - 
manna; og' strangur forlagatrúarmaður var hann. 

Antoníó Ríbeiró var æfintýramaður í orðsins fylsta 
skilningi. Hann var annar Harún al Raschíð — var alt 
af að leita að einhverju, sem var óvenjulegt, dularfult, og 
um leið hættulegt. Hann var eins og Nelson lávarSur: 
hann vissi ekki hvað það var, aS hræSast; og hann átti 
skylt viS ugluna í því, að vilja vera á ferð um nætur, en 
ekki um daga. Ég var í þjónustu hans hátt á annaS ár 
og var iðulega meS honum á hinu stöðuga næturferðalagi 
hans. En sjaldan vissi eg, í hvaða erindagerðum hann 
var, og þess vegna fékk eg þá hugmynd um hann, aS 
hann væri leynilögregluþjónn (eða njósnari) stjórnarinnar 
í Brazilíu. 

Það var eitt kvöld að Antoníó bað mig að söðla tvo 
jarpa hesta, sem hann átti. Og um náttmála-skeiSið lögð- 
um við-af stað og' riðum suSur meS borginni að vestan. 

3 



54 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


Antoníó hafði j'fir sér síða kápu dökka, og' var með barða- 
stóran hatt á höfðinu. Þegar við höfðum haldið áfram um 
hríð, komum við á hinn svokallaða Larangeiras-v&g. 

,,Eftir þessum vegi förum við þangað til hann end- 
ar“, sagði Antoníó. 

Larangeirans-vegurinn liggur frá borginn og að rót- 
um Corcóvadó-fjallsins; hann er breiður og rennisléttur. 
Til beggja handa eru bændabýlin og' víða skamt á milli 
þeirra, einkum nærri borginni. Flest eru húsin löng 
og breið, en fremur lág, og mörg með loftsvölum. En í 
kringuni þau eru hinir fegurstu aldingarðar og blóma- 
reitir. Frá húsunum liggja akvegir og göngustígir, með 
þéttum röðum af tígulegum pálmatrjám til beggja handa, 
frarn á aðal-veginn. Eftir því sem lengra dregur frá 
borginni, verður lengra á milli húsanna, en útsýnið alt af 
yndislegra og tilkomumeira. 

,,Þú situr vel á hesti“, sagði Antoníó, þegar við 
höfðum farið um hríð eftir Larangeiras-veginum; ,,og eg 
vona að þú sért eins þagmælskur og hugrakkur og þú ert 
góður reiðmaður“. 

Ég sagðist halda, að eg hefði einmitt lítið af þessum 
kostum. 

Nokkuru síðar heyrðum við að einhverjir komu ríð- 
andi á eftir okkur. Antoníó sagði, að við skildum fara út 
af veginum, meðan menn þessir færu frarn hjá. Skam 
frá lágu dimrn trjágöng út af veginum. Inn í þessi trjá- 
göng fórum við og biðum þar, meðan hinir riðu fram hjá. 
Fyrst komu fjórir menn í síðum kápum, og fóru mikinn; 
rétt á eftir þeim kom luktur vagn og fjórir hestar fyrir, og 
tveir menn ríðandi á eftir. 

„Nokkrir eru eftir enn“, sagði Antoníó; ,,við skul- 
itm bíða hér þar til að þeir eru allir komnir hjá. Það er 
mjög áríðandi fyrir mig, að við séum síðastir 11 . 



ALMANAK I907. 


55 


Eftir litla stund komu enn nokkurir menn ríðandi, en 
fóru ekki eins geyst og þeir fyrri. Allir voru þeir í 
síðum kápum og\ með barðastóra hatta á höfði, eins og 
Antoníó. — Rétt í því, að þeir voru að fara fram hjá, 
hneggjaði hesturinn, sem eg sat á. Mennirnir stöðv- 
uðu nú hesta sína og horfðu inn í göng'in. 

,,Vertu fyrir svörum, ef þeir ávarpa okkur“, hvísl- 
aði Antoníó að mér; ,,nefndu ekki nafn mitt“. 

,,Hver er þar? Svaraðu fljótt !“ sagði einn af mönn- 
unum, og það var auðheyrt á röddinni, að hann var bæði 
sterkbygður og skapmikill. 

,,Það er maður“, sagði eg'. 

,,Hvað heitirðu?“ 

Eg sagði honum það. 

„Hvaðan kemurðu?“ 

,,Ríó“, sagði eg. 

,,Hvaða götu?“ 

,,Rúa dó Ouvídór 11 . 

,,Númer?“ 

,, 9 8 “ 

,,Hvað ertu að fara?“ 

,, Hingað“. 

,,Hvað ertu að gera þarna?“ 

,,Bíða“. sagði eg. 

,,Og eftir hverjum?“ 

,,Vin mínum“. 

,,Við skulum halda áfram“, sagði maður, sem var 
aftastur í hópnum; ,,okkur varðar ekkert um mann þenna 
eg heyri það á málfæri hans að hann er útiendingur“. 
Mennirnir héldu svo áfram. 

,,Þú svaraðir vel“, sagði Antoníó, þegar hófadynur- 
inn var að deyja út í fjarlægðinni. 



5 6 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


„Ekki veit eg þaS,“ sagði eg, „en eg hygg, að það 
hafi alt verið satt, sem eg sagði.“ 

„En maðurinn, sem talaði við htg, var hann Palmeró 
—skæðasti refurinn, sem til er i allri Ríó,“ sagði Antonió. 

Við fórum nú aftur út á Earangeiras-veginn og 
héldu.m eftir honum, þangað til hann endaði við rætuú 
Corcóvadó-fjallsins; þar stigum við af baki, gengum upp 
í hlíðina og teymdum hestana. Neðarlega í fjallinu stóð 
steinhús, mikið og einkennilegt, og var stór pálmaviðar- 
lundur umhverfis pað. Nokkuð neðar í hlíðinni var all- 
mikið byrgi; þar voru nokkurir bestar inni, en eniginn 
maður sást bar. 

„Hér skaltu bíða mín með hestana,“ sagði Antoníó, 
þegar við komum að byrginu; „en eg kem að líkindum 
aftur innan tveggja klnkkutíma. Ef einhver kemur og 
fer að tala við þig, þá segðu þáð, sem þér dettur í hug, 
en mundu að nefna mig ekki á nafn.“ 

Anto-nió gekk svo í áttina til hússins, en eg var eftir 
hjá hestunum. 

Á milli hússinis og byrgisins voru. á að gizka urn 
tvö hundruð faðmar; á miðri leið stóð dálítið úthýsi úr 
steini, og voru dyr á þeirn stafninum, sem að byrginu 
vissi. Antoníó gekk rakleiðis að þessu litla húsi, og 
fór þar inn; og lét 'nurðina aftur á eftir sér. Ekkert 
ljós var að sjá þar; en í nokkurum af loftsgluggum aðal- 
hússins sáust ljós, og lagði birtuna út í pálmaviðar- 
iundinn. Eg sá, að tveir mfenn voru á reiki inni á milli 
trjánna fyrir framan húsið; þeir voru að sjá í síðum 
hempurn, og báru sig til líkt og hermenn á verði. En 
þó úti væri sérlega kyrrt og þögult, þá barst sarnt ekk- 
ert hljóð frá húsinu mér til eyrna. 

Eg beið við byrgið og ha.fði alt af augun á dyrun- 
um á litla húsinu, en þær opnuðust ekki. Svo liðu tveir 
klukkutímar og ekkert sást til húsbónda míns, og eng- 
inn kom að byrginu. Þegar þrir klukkutímar voru 



ALMANAK 1907. 


57 


liönir, fór eg að veröa órólegur aö bíða og- fór að hugsa, 
að eixthvað rnjög alvarlegt hefði komið fyrir Antoníó. Eg 
yfirgaf bví hestana og lagði á stað til litla hússins til að 
vita, hvort eg yrði ekki einhvers vísari. Eg gekk fyrst 
í kring um úthýsið og lilustaði, en ekkert gaf til kynna, 
að nokkur væri þar inni. Lítill gluggi var á þeijm 
stafninum, sem vissi að stóra húsinu; eg horfði þar inn, 
en ekkert sást nema kolsvart myrkrið. Eg klappaði svo 
á hur'ðina nakkurum sinnum, en enginn kom til dvra. 
Mér þótti þetta næsta kyniegt, því eg var viss um, ð 
eg hafði séð Ántoníó fara þar mn, og hafði aidrei séð 
hann ' oma þaðan út aftur. 

Ef’tir að liafa beðið nokkura stund við' dyrnar, á- 
ræddi eg að ljúka upp hurðinni og fara inn. Eg fór 
mjög hægt og gætilega og þreifaði fyrir mér við hvert 
fótmál. Eg fann að þar voru ýms verkfæri og ílát, 
bæði á gólfinu og á veggjunum. In'n um gluggann lagði 
ofurlitla skímu frá ljósunum í aðal-húsinu, og sýndist 
mér að maður liggja á, gólfinu, rétt fyrir neðan glugg- 
a ,n, Þóttist eg vita, að Þarna væri Antoníó, anmð 
hvort sofandi eða dauður. Eg gekk nú innar eftir 
gólfinu til að vita vissu mína uim þetta; en þegar eg átti 
fáein fet eftir að glugganum, þá fann eg, að eg steig 
fram af pallsnöf og datt ofan á steingólf fyrir neðan.— 
Eftir að hafa legið hrevfingarlaus um stund, neis eg á 
fætur aftur og fanni, að eg hafði ekki meitt mig mikað—• 
að eins hruflast nokkuð á höndunum og öðru hnénu. 
Eg reyndi nú strax til að komast aftur upp á pallinn, 
en hað var ekki auðgert, því þar voru engar tröppur, 
enginn stiui, ekkert þrep, og veggirnir sléttir eins og 
hefluð fjöl, en svo hátt upp, að eg gat að eins snert palls- 
nöfina fyrir ofan með fingurgómunum. 

í fyrstu hélt eg, að Það væri kjallari, sem eg var í, 
en brá.tt komst eg að raun um, að það var ekki. Þetta 
voru á að gizka fjögurra feta breið jarðgöng, sem að 



5 » 


OLAFUR S. THORGEIRSSON : 


líkindum lágu frá aðal-húsinu og enduöu þarna undir 
úthýsinu. Mér þótti það kynlegt, aö enginn stigi 
skyldi vera þar, því það var þó auðséö, aö einhver haföi 
nýlega fariö har urn, fyrst hlerinn var ekki- yfir upp- 
göngunni. En svo gat þaö líka verið, að sá, sem þar 
fór síöast ofan — hvort siem þaö va;- Antoníó, eöa ein- 
hver annar — hefði borið stigann meö sér yfir i hinn 
endann á göngunum, eöa skiliö hann eftir einhverstað- 
ar á leiðinm. 

Eg sá nú engan minn kost annan, en að leggja á 
sta'ð inn göngin og vita, hvort eg fvndi ekki stigann eða 
eitthvaö, sem gæti hjáilpað mér til aö komast aftur upp 
í úthýsiö. Eg fór hægt og gætilega, þreifaöi fyrir mér 
með höndum og fótum og taldi skrefin, sem eg fór. 
Göngin voru þráðbein og slétt ; veggirnir vpru rakir, og 
eg fann hráslaga-kulda leggja á móti mér. Þegar eg 
hafði farið rúm þrjátíu skref, sá eg daufa Ijósglætu 
frarn undan, og nokkuru síðar kom eg að hurð, sem var 
í liálfa gátt. Eg fór nú inn um dyrnar og kom í ofur- 
lítið herbergi, eða öllu heldur stein-klefa, sem var fáein 
fet á, hvern veg. 1 klefa bessum var ekkert, nema ein 
gö'miul, tóm tunna á hvolfi og lítið ljósker, sem gaf frá 
sér mjög daufa birtu. Eg beið jþarna nokkura stund. 
Eg heyrði einhvern mikinn nið fyrir ofan mig, eins og 
mikill fjöldi fólks væri að stíga dans, en engan hljóð- 
færaslátt heyrði eg, og ekkert manna-mál. 

Frá klefanum lá steinrið upp á loftið, og fór eg þar 
upp og kom í gang mikinn, sem lá eftir endilönlgu hús- 
inu; þar var alt bjart, bví tveir stórir hengi-Iampar voru 
sinn í hvorum enda á. ganginum. Enginn maður sást 
þar á ferð, en uppi á loftinu var mikií hreyfing, líkast 
því sem margt fólk væri að stíga þar dans. — Eg vissi 
nú ekki, hvort eg ætti heldur að gjöra, að ganga upp á 
loftið og vita„ hvort eg fyndi ekki Antorííó þa,r, eða leita 
áð einhverjum dyrum, þar sem eg gæti komist út; eða í 



AI.MANAK 1907- 


59 


þriðja lagi, að fara til baka sömu leiS og e,g kom, taka 
tunnuina í klefanum, bera liana yfir í hinn enidann á 
jarög'öngunum og nota hana sem stiga til að komast 
upp í úthýsrS. En þegar eg var aS brjóta heilann um 
þetia, opnuöust dyr hinum megin viS ganginn, béint á 
móti mér. Þaö var aldraður maður, lítill vexti, sem 
opnaöi dyrnar; hann var í kynlegum einkennisbúningi, 
ekki ólílcum skrúöa þeim, sem katólskir prestar bera á 
stórhátíöum. Hann hélt á lítiili bjöllu og hringdi henni 
í dyrunum urn: fáein augnab’ik, án .þess aö líta fram í 
ganginn, og fór svo inn aftur og lét aftur hurðina. 

Þó dyrnar stæðu ekki opnar, nema að eins um örfá 
augnablik, þá sá eg samt að rniklu leyti, hvernig þar var 
umhorfs fyrir innan. Eg sá, að þar var langur og 
breiður salur.og var hann að mestu tjaldaður syörtum 
dúkum. fReyndar sá eg ekki nema um hálfan salinn, 
þaðan sem eg stóðj. Inst í salnum var hár pallur, og 
sat þar stór og illúðlegur maður við kringlótt borð; en 
út írá til beggja handa sátu menn á biekkjum við lang- 
borð, og hafði hver maður skjöl fyrir framan sig og 
penna í hendi. Allir voru mennirnir í líkum einkennis- 
búningi og maður sá, er opnað hafði dvrnar; að undan- 
skildum illúðlega manninum, sem sat á pallinum; hanni 
hafði yfir sér rauöa skikkju og var meö hárkollu mikla 
á höfðinu, en á borðinu fyrir framan hann lá stórt tví- 
eggjað sverð meö gyltum hjöltum. En það, stem mest 
vakti eftirtekt rnína, var. að maður stóð bundinn aneð 
hendur á bak aftur fyrir framan pallinn, og stóðu tveir 
risavaxnir menn sinn við hvora hlið-hans; hann sneri 
baki að dyrunum, svo eg sá, ekki framan í hann, en mér 
virtist hann mjög svipaður Antoníó í vexti. 

Ekki leið löng stund frá því, að bjöllunni var 
hringt og bangað til eg sá sjö menn koma út um dyr, 
sem voru þeim megin við ganginn siem eg stóð. Þeir 
opnuöu dyrnar á salnum og fóru þar inn, h\er á eftir 



6o 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON : 


ö'ðrum; og um leig sá eg, að allir, sem fyrir voru í saln- 
um, stóðu upp og- hneigöu sig djúpt; og illúölegi mað- 
urinn á pallinum greip um meðalkaflann á sveröinu með 
hægri hendinni, en i hinni vinstri hélt hann á skjali. 
Um leið og hann stóð upp, kraup bandinginn á kné og 
risavöxnu mennirnir gengu til hliðar. í því var hurð- 
inni skelt aftur. 

Skömmu síðar opnuðust dyrnar í þriðja sinm Þá 
sátu mennirnir við borðin og skrifuðu af mesta kappi; 
illúðlegi maðurinn var horfinn af pallinum, bandinginn 
sást nú eklci, og ekki heldur risavöxnu mennirnir, en 
sverði'ð og rauða skikkjan lágu eftir á kringlótta borð- 
inu. 

Mér þótti þetta alt saman sérlega kynlegt og datt 
í hug sýn Karls Svíakonungs. En þó þóttist eg viss 
um, að hér væri ekki um nein dularfull fyrirbrigði að 
ræða, að þetta væru engir andar, sem eg hafði séð, held- 
ur lifandi menn með holdi og blóði. Að öllum líkind- 
um var hér eitthvert leynifélag að halda fund sin.i. 

1 þriðja skiftið, sem dyrnar opnuðust, kornu þrír 
menn í algengum búningi fram úr salnum og ^engu til 
míii. 

„Hefirðu staðið þarna lengi, vinur?“ sagði einn af 
mönnunum og lagði hönd á öxlina á mér. 

„Að eins fáar mínútur,“ sagði eg. 

„Ertu nýkominn hingað í húsið?“ spurði maðurinn 
mjög vingjarnlega. 

„Já,“ sagði eg. 

„Hvernig komstu inn?“ 

„Um dyr,“ ságði eg. 

,,Veit eg það, vinur,“ sagði maðurinn og brosti 
blíðiega; ,.en um hvaða dyr komstu?“ 

„Þessar,“ sagði eg og benti á kjallara-uppgönguna. 
Eg fann að eg var kominn í gildru og áleit það hyggi- 
legast, áð svara afdráttarlaust, en segja þó ekki meira 
en eg nauðsynlega þyrfti. 



ALMANAK I907. 


6l 


„vSvo þú hefir þá komiS um jarögöngin?“ sagði 
maSurinn. 

„Já,“ sagði eg. 

„Þú ert T ó ekki einn af heimamönnunum héma?“ 

„Nei, þaS er eg ekki,“ sagSi eg. 

„HvaSa erindi áttu hingaS?“ sagSi maSurinn. 

Það kom nú ofurlítiS hik á mig, því eg vissi ekki, 
hverju eg ætti aS svara; en alt í einu datt mér ráS í hug. 

„Eg þarf aS tala viS húsráSanda,“ sagSi eg. 

„En þaS er hún frú Silva, sem hér er húsráSandi," 
sagSi maSurinn; „þarftu endilega aS tala viS hana ?” 

,,Já, endilega,“ sagSi eg. 

MaSurinn tók nú höndina af öxlinni á mér og 
horfSi á mig nieS undrunar-svip um nokkur augnabhk, 
og sagSi svo: 

„Eg skal koma þér á fun'd frú Silva. Fylgda mér 
eftir.“ 

ViS genguhi svó upp breiSan stiga, sem lá upp á 
loftiS. En rétt í því, aS viS stigum á. efstu tröppuna, 
kom miSaldra k'ona, há og tíguleg, út úr herbergin.u, 
sem var næst uppgöngunni, og ætlaði hún auSsjáanlega 
aS fara ofan stigann. 

„Þekkir hú þenna mann, frú Silva?“ sagSi maSur- 
inn, sem meS mér var. 

Konan .nam. staSar og virti mig fyrir sér litla stund. 

„Nei. þenna mann þekki eg ekki,“ sagSi hún; 
„hvaS vill hann?“ 

„Hann segist þurfa aS tala viS þig, frú Silva,“ 
SagSi maSurinn. 

„ViS migf" sagSi frú Silva; „og hvernig komst 
hann hingaS inn?“ 

,.Hann kom eftir jarSgöngunum," sagSi maSurinn ; 
„og stóS fyrir framan dvmar á fundarsailnum, þ'egar 
viS tókum fvrst eftir honum.“ 

„Mér þykir þetta nokk'uS undarlegt,“ sagSi frú 
Silva; „en hvaS viltu viS mig tala, maður?“ 



Ó2 


Óí.AFUR S. THORGEIRSSON I 


„Það, sem eg- vil við þig- tala, frú mín,“ sagði e&' og 
Imeigði mig, „vildi eg’ aS sem fæstir heyrSu.“ 

„Þú getur ekki talaS við mig, nema í viðurvist ann- 
ara,“ sag'ði frú Silva þóttalega; „hann herra Cajó 
þarna er vinur minn, svo þér er alveg óhætt að bera upp 
erindi þitt, þó hann sé viöstaddur." 

En eg var nú fastráðinn í því, að láta ekkii mann 
þenna heyra það, sem eg hafði hugsaS mér aS tala við 
frúna. Eg tók þvi upp hjá mér vasabók mína og blý- 
ant og skrifaSi í mesta flýti þlessi orS: 

,,Þekkir þú Antoníó Ríbeiró?“ 

Eg rétti svo frúnni vasabókina; hún las þaS, sem eg 
hafði skrifaS og varS um leið náföl í framan. 

, HvaS kemur þaS þér viS?“ sagSi hún og rétti mér 
aft'ur vasabókina. 

Eg íkrifaSi nú aftur í vasabókina: ,,Hann er hús- 
bóndi minn.“ 

„Nú slcil eg,“ sagSi frú Silva, og þaS var eins og 
þaS létti af henni þungri byrði. „Já, þessi maður þarf 
vissulega aS tala viS mig svo aSrir heyri iekki,“ sagSi 
hún og hneigSi sig fyrir manninum,, sem hún kallaSi 
Cajó. 

Herra Cajó hneigSi sig líka, brosti kuldalega og fór 
ofan stmann: en frú Silva vísaSi mér inn í herbergið, 
sem hún hafSi komiS úr, og lokaði hurðinni á eftir sér 
meS lykli. Úr þessu herbergi, sem var alil-'stórt, geng- 
um viS yfir í annað, sem var miitna en skrautlegra. Þar 
sat Antoníó í mjúkum hægindastól og reykti vindil í 
mestu makindum. Hann var aS sjá fölur og þreytuleg- 
ur; og eg tók eftir því, aS hann var bólginn um úlfliS- 
ma og rispaSur á annari. kinninni. 

,.Þarna kemur þá Islendingurinn rninn!“ sag'ði An- 
tonió, þ|egar hann sá mig ganiga inn í herbergiS; „eg 
vissi, aS þú mundir fara aS leita að mér.“ 

„Herra R : beiró,“ sagSi frú Silva, ,,þú hefir ekki aS 
cins stofnaS þér og þjóninum þinum í mikla hættu, 



ALMANAK 1907. 


63 

lieldur hefirgu líica komið mér í mestu vandræði meö 
forvitni þinni og- ofdirfsku.' ÞaS er nú enginn vegur 
til þess, að þið komist aftur út um jarðgöngin; þið 
verðið því að fara hér út um gluggann ojg eiga það á 
hættu, að varðmtennirnir sjái ykkur.“ 

Um leið og hún sagði þetta, gekk hún að skáp, sem 
þar var í einu hórninu á herberginu, tók þar út kaðal- 
stiga, rendi honum út um gluggann og festi amran end- 
ann við gluggakistuna. 

„Farðu nú!“ sagði frú Silva; „þú sér mig aftur 
annað kvöld, herra Ríbeiró, í leikhúsinu í Ríó.“ 

Við fórum svo út um gluggann og ofan kaðalslig- 
ann og komtímst að byrginu, án þess að nokkur yrði 
okkar var. En rétt í því, að viö vorum að stíga .á bak 
hestunum, heyrðum við að tvö skammbyssuskot riðu af 
i einu í 'lundinum á bak við húsið, .og um. leið hurfu 
Ijósin úr gluggunum uppi á loftiiiu. Ekkert manna- 
mál heyrðist og ekkert hljóð — ekkert, nerna niðurinn i 
litlum lxk, sem stej'pti sér þar niður hlíðina. — Hirnin- 
inn var dýrðlegur og nóttin björt. En yfir húsinu í 
hlíðinni hvíldi dimrnur skuggi; það var ein.s og pálma- 
viðurinn í lcring og bana-na-runnarnir og hin návöxnu 
kandelbra-tré með silfraða laufskrúðið væru í samein- 
ingu að reyna til að fela það. 

„Nú hefir annar hvor þeirra fallið, eða báðir,“ 
sagði Antoníó, þegar hann heyrði skotin. 

„Hverjir voru það?“ sagði eg. 

„Það voru tveir meðlimir Þögla-félcvgsins sagði 
Antoníó; „þegar einhverjir tveir meðlimir þess félags 
brjóta hinar ströngu reglu þess, þá eru þeir knúðir til 
að heyja einvígi, sem oftast endar þannig, að báðir falla. 
Þögla félagið er illræmt levnifélag, sem heldur fundi 
sína uim nætur á ýmsum stöðum. Það dregur nafn sitt 
af því, að enginn félagsmanna talar á fundum þess, 
ntíma formaðurinn einn; hinir allir skrifa það, sem þeir 
viilja láta' í Ijós. Eg komst á snoðir um þiað, að félagið 



6 4 


ÓLAFUR S THORGEIRSSON : 


ætlaSi aö halda fund sinn hér í nótt, og Iþess vegna fór 
eg hingað til þess að komast aS einhverju af leyndiar- 
málum þ'ess. En þetta tiltæki mitt var næstum oröið 
bani okkar, og hefði oröiö þ;aö, heföi ekki hún frú 
Silva getað bjargaö okkur í tæka tíð; en hún er systir 
forseta félagsins. Aö líkindum hefir þú aldrei komist 
í aöra eins lífshættu og í nótt; en þaö, sem þú hefir hér 
séö og heyrt, ættir þú engum manni aö segja að svo 
stöddu." 

Eg hefi heyrt margar sögur um Þögla félagiö í 
Brazilíu, sem bæöi var margment og öflugt og stóö í 
blöma sínum um miöja nítjándu öldina. Enginn vissi 
eiginlega hvert aðal mark og miö þess var, en það bótt- 
ust míenn vita, að fljótt yrði jafnan um alla þá utan- 
félagsmenn, sem á einhvern hátt kæmust aö leyndarmál- 
um 'hess. — Nú er félag þetta ekki lengur til. 

Það fer ætíð hrollur um mig, þegar eg hugsa um 
þetta ævintýri, sem eg rataði í — í húsinu í Corcóvadó- 
f jallinu — því ef til vill hefi eg aldrei komist í aðra eins 
hættu á æfi minni, þó eg vissi ekkert um þaö, fyrr en 
eftir á. 



SAFN 


TIL 

LANDNÁMSSÖGU ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI 

Saga íslenzku nýlendunnar 
í bænum Winnipeg' 


Eftir síra Fridrik J. Bergmann. 

47. Lögberg byrjar. 

Þó Vestur-íslendingar hefói þegar eignast eitt 
vikublað all-myndarlegt þar sem „Heimskringla" var, 
voru ,þeir bó ýmsir, sem eigi álitu þaö fullnægjandi. 
Þegar Einar Hjörleifsson hætti að eiga nokkur afskifti 
af því blaSi, áiitu margir áð færasti maður til ritstjórnar 
í hópi Vestur-íslendinga hefði lagt niður penna og þótti 
þaS illa farið. Enda hefði þá lakar tekist til en skyldi, 
ef hann hefði ekki fengið færi á að rita neitt, er komið 
hefði fyrir almenningssjónir, jafn-pennafær maSur. 
En um þær mundir var ekki á mörgum völ. 

Var töluvert um nýtt blaðfyrirtæki rætt, eins og 
gengur, áður nokkuð yrði úr framkvæindum. Lögðu 
menn misjafnt til þleirra mála eins og ávalt vill verða, 
þegar eitthvað nýtt er á prjónum. Sumir hvöttu ali- 
fast og þótti þörfin brýn. Aðrir álitu eitt blað nægi- 
legt. Enda illa gjört að ‘hrinda öðru blaðfyrirtæki af 
hlunnum áður hið fyrra væri búið að koma fótum fyrir 
sig. Héldu þeir því fram, að nýtt blaðfyrirtæki yrði 




66 


Ólafur s. thorgeirsson : 


aö eins til aS gjöra út af viS Heimskringlu, og til fiess 
myndi líka sá leikur gjör. 

Um þetta leyti hætti .mönnum ofmjög viS aS gjöra 
hvert nýtt fyrirtæki aS flokksmáli og var því ekki furSa 
þótt stofnan nýs blaSs yrSi þaS. Heimskringla hallaSi 
sér íþegar a’S íhaldsstefnu í stjórnmálum og nú var taliS 
öldungis vist, aS nýtt blaS myndi stySja frjálslynda 
flokkinn. 

í desembermánuSi 1887 birtist boSsbréf aS nýju 
blaSi undirritaS af sex mönnum. Tilkyntu jþpir þar 
löndum sínum, aS þ.eir hefSi gengiS i félag til aS koma 
prentsmiSju á fót í Winnipeg. Segjast þeir þá þegar 
hafa leigt hentugt húsnæ'Si, sett upp hraSpressu og pant- 
aS letur, sem von sé á innan skamms tíma. Sé áform 
þeirra þaS aS gjöra prentsmiSju þlessa. svo fullkomna 
meS tímanum, aS í henni megi prenta hvaS eina, sem 
fyrir kemur á algengustu tungumálum. En einkum sé 
hún í því skyni stofnuS, aS hægt verSi aS prenta blöS, 
bækur og rit á íslenzku, bæSi a’S tilhlutan félagsmanna 
sjálfra og annarra, er eftir því kynni aS sækjast. 

BoSsbréf þetta lýsir yfir því, aS hiS fyrsta, er fé- 
lagiS ætli sér út aS gefa, sé vikublaS, er heita eigi 
Lögbe'rg. Á nafniS helzt aS samsvara brezka blaSanafn- 
inu algenga T'ribune. Eigi ÞaS aS kosta tvo dali hver 
árgangur og verSa fult eins stórt og stærsta ísl. blaSiS, 
er þegar hefir veriS gefiS út í Ameríku ("Heimskringlaj. 
Skuli þaS byrja út aS koma fyrir árslok 1887. 

Eýsir útgáfunefnd þessi ennfremur yfir því, aS hún 
muni hvorki spara fé né tíma, til þess aS blaS þetta 
verSi sem bezt úr garSi gjört. Auk almennra frétta 
eigi þaS aS hafa meSferSis ritgjörSir um almenn mái, 
sér í lagi þau, er aS einhverju leyti snerta íslendinga og 
hag þeirra. ASal-augnamiS meS aS gefa út blaS sé 
aS leiSbeina í atvinnumálum, mentamálum og stjórn- 
málum. BlaSiS eigi aS verSa óháS öllum, flokkum, í 



ALMANAK I907. 


67 


stjórnmálum O'g- öðrum málum og eigi verði það for- 
mælandi neins sérstaks lands eða landnáms. En sjálf- 
stæðar skoðanir ætli bláðið sér að hafa á opinberum 
málum. Enda sé það skylda hvers nýtilegs blaös að 
láta álit sitt í ljós og dæma um það, er verða kann að 
ágreiningi, eftir málavöxtum. Blöð sé nú á tímum lög- 
berg þjóða í þeim málum, er almenning varða, og þegar 
dæma skal um aögeröir manna, er opinberum störfum 
gegrii. Nýtt bláð myndi ekki ná tilgangi, ef það eigi 
í þessu efni breytti að dæmi góðra blaða. En einlægur 
ásetningur sé, að málarekstur allur og dórnar, er fram 
fari að Eögbergi, verði hlutdrægnislausir og sann- 
gjarnir. 

Aðsendar ritgjörðir muni teknar verða í blaðið, 
hvaðan siem þær komi. Spurningum verði svaráð, er 
kaupendum þyki mikils vert að fá að vita sanninn um 
og muni þeiirn eins svarað, þó fé þurfi að verja til að 
a'fla áreiðanlegra upplýsinga. 

Þ.eir, sem undir boðsbréf þetta voru ritaðir, voru 
þessir: Sigtryggur Jónasson, Einar Hjörleifsson Berg- 
vin Jónsson, Ólafur S. Þorgeirsson, Árni Friðriksson, S. 
J. Jóhannesson. Sigtryggur Jónasson mun hafa verið hinn 
eini þessara manna, sem nokkurt fé lagði af mörkum til 
aö hleypa fyrirtækinu af stað. En þeir Einar Hjör- 
leifsson og Ólafur S. Thorgeirsson styrktu fyrirtækið 
með því að leggja til þess meira eða minna af kaupi þyí, 
er þeim var ætlað, öðrum sem ritstjóra, hinum sem 
prentara. 

Eklci kornst blaðið út fyrir áramót eins og lofað 
var. Fyrsta tölublað Lögbergs er dagsett 14. jan. 1888. 
í inngangs ritgjörð er drepið á taótspyrnu þá, er fyrir- 
tækið hafi haft vi'ð að etja. Er þar sýnt fram á, að lítil 
ástæða sé til að ætla að blöð, þó tvö sé, verði hvort öðru 
að grandi. Og íæri svo, yrði að líkindum það blaðið 
að lúta í lægra haldi, sem lélegar væri úr garði gjört og 



68 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Þá verði hagurinn sá að hafa eignast betra blað en áður. 
Samkepni sé heppilegust blööum ekki síöur en öðrum 
fyrirtækjum. 

I sambandi við þetta er það tekið fram, að hin nýja 
pren.tstfoifnan sé áfralmhald hinna eldri blaðfyrirtækja. 
Prentáhöld þau, er prentfélag Nýja Islands átti, hafi 
keypt veri'ð, og með þeim -hafi fyrsta íslenzkt fréttablað, 
er gefið hafi v-erið út í Ameríku, Framfari, prentað ver- 
ið. Sörouleiðis hafi félagið keypt prentsmiðju þá, er 
Leifur hafi verið prentaðu-r í og útgáfuréttinn að þeim 
blöðum. Hafi áhöld þessi verið bætt áð miklurn mun 
og mikið keypt af nýjum, bæði letri og öðru. Enda hafi 
þrír þeirra, er fyrirtæki þetta byrji, v-erið hluteigendur 
í prentfélagi Nýja íslands og tveir þeirra unnið að út- 
gáfu fyrsta íslenzks blaðs í Ameríku, þeir Sigtryggur og 
Bergvin. 

Þeir af útgáfunefndinni, sem eiginlega unnu nokk- 
uð að blaðinu, voru þ-eir Einar Fljörleifsson, Ólafur S. 
Þorgeirsson, og Bergvin Jónsson í viðlögum. Var Ein- 
ar ritstjóri, en þeir prentarar. 


48. Andlegt lif. 

* 

Þegar í fyrsta tölublaði Lögbergs er ritgjörð um 
félagsskap með ísíe-nldingjúim 1 , og Því heitið:, að þ.að 
áhugamál skuli við og við rætt í blaðinu og mönniim 
g-efnar þ.ær leiðbeiningar í því efni, sem ritstjóra hug- 
kvæmist. F.nda var þetta félagsskaparmál i-ætt og 
hugsað með Islendingum, flestum málum fremur. Alt 
átti að gjörast með félagsskap. Eélagsleysi þjóðar 
vo;rrar á liðnum tímum óx mönnum svo í huga, að nú 
héldu þeir, að öllu mætti til leiðar lcoma m-eð félagsskap. 
Markmið og ætlunarverk var oft og tíðum hulið þoku. 
Aðal-atriðið var að m-ynda félagsskap. Iielzt átti það 
að vera einhver alls herjar félagsskapur, er a-llir Islend- 



ALMANAK 1907 


69 


ingar gæti safnast saman í og gefið sig viS öllum þeim 
málum, er íslendinga snerti. 

Þeir, sem skilning höfðu glöggastan í þessu efni, 
héldu Iþiví fram frá byrjan, að taest væri um aö gjöra, 
þegar félagsskapur væri myndáður, að gjöra sér ljósa 
hugmynd og greinilega um ætlunarverkiö. Félagsskap- 
ur væri svo sem aS sjálfsögðu góSur samkvæmt hug- 
myndinni. En hann mætti aldrei vera í lausu lofti, 
aldrei stefna út í bláinn, heldur hafa einhvern ákveöinn 
stein að lyfta úr götu. 

Þjóðmenningarfélag var myndaS í Winnipeg í jan- 
úarmánuði 1888 fyrir forgöngu Frímanns B. Anderson. 
Átti þaö aö vera alls herjar félag Islendinga i vestur- 
álfu og hafa me'ð höndum öll velferðarmál þjóðar vorr- 
ar. Framkvæmdir mun það aldrei hafa haft svo sem 
neinar, enda kendi þar of mjög þess að hafa ekki gjört 
sér ljóst, hvert erindið eiginlega var, áður riðið væri úr 
garði. 

Menningarfélag svo nefnt var myndað sama árið 
(''1888J suður í Dakota og gerði mest vart við sig í 
Winnipeg með deilu, sem það lenti í við kirkjufélagið. 
Var hún að mestu leyti háð af forseta kirkjufélagsins 
hæði í Sameininguiani o[g Lögbergi við ýmsa; helztu 
menn í þessu Menningarfélagi út af stéfnuskrá þess. 
Þótti hún nokkuð andvíg kirkju og kristindómi og var 
svo litið á af mörgum, sem félag þetta væri stofnsett til 
að hnekkja vexti og viðgangi kirkjufélagsins. En ó- 
þarflega mikið var úr jþessu gjört eins og g.engur og 
hættan eigi nærri því eins mikil og menn gjörðu sér í 
hugarlund. En á hinn bóginn varð þetta til þess að 
vekja ýmsa áhugamenn um mál kirkjunnar til þess að 
vera vakandi og liggja ekki á liði sínu. Mótspyrnan 
fellur mönnum oftast ekki í geð. Samt vierður hún oft 
og tíðum nauðsynlegur spori til að knýja það áfram, 

4 



7° 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


sem annars myndi vinna ætlunarverk sitt meö hangandi 
hendi eða hálf-sofandi. 

Um )]?essar mundir tók önnur hreyfing náskyld að 
gjöra vart við sig. En það var sú hreyfing, sem kend 
er við Únítara. Gamall maður, Björn Pétursson a'ð 
nafni, maður vel að sér gjör bæði til líkama og 
sálar, er eitt sinn hafði verið alþingismaður á íslandi 
og ekki átt nema eitt ár eftir til að taka burtfararpróf 
úr skóla, gjörðist um þetta leyti trúboði þeirrar kirkju- 
deildar, sem Únítarafélag nefnist. Átti hann um þess- 
ar mundir dálíti'ð í höggi við kirkjufélagið og hélt eig- 
inlega fram þeirri skynsemistrú, sem lengi hafði þekt 
verið á íslandi. Aldrei gjörði hann það með neinum 
ákafa eða hita og ávalt bar hann jafn-hlýjan hug til 
andstæðinga sinna, hvað mikill sem meiningamunurinn 
var. Enda varð hann fyrir hinu sama hjá þeim. Mun 
síðar verða frekari grein gjör fyrir starfsemi hans og 
Útnítarafélagsskaparins með íslendingum. 

Alt iþetta varð til þess áð auðga andlegt líf um 
þessar mundir og vlekja það upp úr því lognimóki, sem 
hætt er við, að það annars hefði verið í. Það var mikiö 
Um trúarbrögð rætt og hugsað. Og eftir því sem fleiri 
urðu öflin þeim fremur andvig, lærðu þeir sein leggja 
vildu rækt vi’ð trú sína, betur að gjöra sér grein fyrir 
henni og Iþeim rökum, sem hún hiefir við að styðjast. 

Af öðrum félagsskap með íslendingum bar nú 
einna mest á Goodtemplara-félagsskapnum, sem nú var 
nýrisinn hér upp. Yerður sérstakur kafli ritaður uim 
upptök hans, vöxt og viðgang með íslendirigum í Winni- 
peg. Um áramótin 1888—9 telst svo til, að 300 manns 
hafi gengið í þann félagsskap. Áhrifin vo;ru hin beztu. 
Drykkjuskapur, sem áður hafði veri'ð töluverður, varð 
nálega engiun. 

Islendin'gafélagið var fremur aðgjörðalítið ulm 
þessar nutndir. Samt hafði það helzt til meðferðar að- 



ALMANAK I907. 


71 


hlynning- og; eftirlit meS fólki, nýkomnu frá íslandi, er 
félaust stóS uppi og einhverrar hjálpar hlaut áö njóta, 
til aö hafa hæli og- viöurværi á fyrsta ári. Bænir urn 
hjálp til flutnings vestur voru nú farnar aö koma frá 
íslandi og 1 veitti fslendingafélagiö þeim viötöku. 

Áriö 1888 voru innflutningar miklir frá fslandi. 
Taldist mönnu'm svo til, aö þaö ár hefði komiö á 13. 
hundraö íslendingar til Kanada, að öllum þeim ótöld- 
um, er til Bandaríkja fluttust. Haröæri allmikið var á 
Íslandi og Amerxku hugur mikill. Hraus mörgum 
ih'elztu mönnum þjóöarinnar hugur viö og ætluðu aö 
leiða mynli til landauönar. Var þá oft af blöðunum til 
þess óyndisúrræÖis gripið, að nota hvert tækifæri, er 
bauðst til að sýna fram á,, hve hagur íslendinga væri 
bágborinn hér vestur frá og að hér væri alt í opnum 
daúða. Var þá oft vitnað í bréf einhverra, sem hér 
voru óánægðir, höfðu ekki lag á aö koma ár fyrir borö, 
eöa festu hér ekki yndi fyrir einhverra hluta sakir. 
Stöku smnum hurfu eldri menn heirn aftur sökurn ó- 
þreyju og var það álitin óræk sönnun þess, aö íslend- 
ingum væri nokkurn veginn ólxft í Aiueríku. 

Winnipeg-blöðin gjöröu sér nú aö skyldu að and- 
æfa þessum sögum af alefli og sýndu fram á,, hve frá- 
leitt Það væid og óbró’ðurlegt að breiöa út ósannar sagmr 
af högum Vestur-íslendinga. Aldrei myndi 'heldur tak- 
ast aö stemma útflutningum stigu 'með því móti. 

Um þessar mundir birtist fhxgrit gegn vesturförum 
eftir skáldið Benedikt Gröndal og þótti það runnið af 
sömu rótum. Var þá all-sterklega tekið í streng af 
Winnipeg-blöðunum gegn því atferli. Og ekki var um 
annað oftar rætt með mönnum um þetta leyti. Mönn- 
um fanst sem helztu menn fósturjarðar vorrar væri 
með þessu áð kubha sundur tengslin, sern væri milli 
fósturjaröarinnar og þess þjóöarbrots, sem vestur hefði 
flutzt, og tóku sér það allnærri. Enda var vestan-blöð- 

4* 



72 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


unum eigi ósjaldan borið á brýn, að þau mælti með út- 
flutningi af íslandi af .eigingjörnum hvötutn. Þau 
væri erindrekar stjórnarinnar í þeim málum, ekki síö- 
ur en einstakir menn, er til íslands væri sendir til aS 
lei'ðbeina vesturförum. 

Bæklingi Gröndals var svarað meö öðrum eftir Jón 
Ólafsson, sem jafneindregið tók í streng á móti þessum 
sögum og var Vestur-lslendingum þar á alt annan veg 
borin saga. Uröu rnenn því svo fegnir, aö eihhver varö 
til þess á Islandi aö tala rnáli Vestur-íslendiiiga og bera 
hönd fyrir höfuð þeim, að stofnaö var til samskota 
handa honum í ritlauna skyni. Var býsna alment teki'ö 
þátt í samskotum þessum, svo að á sumum stööum gaf 
nálega hver maður. Var það upphæö allálitleg, sem 
Jóni Ólafssyni var send. 

Aldrei höföu jafn-fátækir innflytjendur komiö frá 
íslandi og þeir, sem hingað fluttust árið 1888, en flest 
af því var hraust fólk, er langaði til að leita sér atvinnu, 
hvar sem atvinnu var hægt áð fá. Eitt af því, sem 
V.estur-íslendingar tóku sér nærri um þetta leyti, var 
það að sveitarstjórnir á Islandi keptust við að senda 
sveitarómaga vestur, til þess að losast með því móti viö 
byrðina. Var margt af því fólki ósjálfbjarga öldungis, 
er hingað kom, og ekki alt sérlega líklegt til að bjarga 
sér. Ósjaldan voru upp komin börn, er líkleg voi’u til 
að ver'ða að gagni, eftir skilin til að vinna af sér skuld- 
ina, en foreldrar sendir með börn í ómegð, sem hér áttu 
engan að, og hlutu að verða Vestur-íslendingum til- 
finnanleg byrði. Urmull af þessu blásnauða fólki kom 
hingað til lands og má nærri geta, hve tilfinnanleg sú 
byrði hafi verið, þar sem efnahagur allra stó'ö enn á 
næsta völtum fæti og hver maður þurfti á. öllum uggum 
og roðum að halda. 

En þegar á hjálp þurfti að halda handa nýkomnu 
fólki, bar það ósjaldan við, að menn tóku bitann frá 



ALMANAK 1907. 


73 


munni sér til aö láta þaS ekki bresta. Vér >höfum þáö 
fyrir satt, að Vestur-íslendingar hafi flestum þióð- 
tlokkum fremur veriS örsnauSum löndum sínum ný- 
komnum til Iands stórkostlega hjálpsamir. Er óhætt 
aS fullyrða, aS J>aS hnekti efnalegum framförum peirra 
í bili. En eflaust hefir það aukiS blessan í búi og fært 
þeún andlegan arS, sem eigi ver'Sur metinn til aura. 
Þeir, er fyrstir komu og enga vini áttu né vandamenn 
fyrir til aS ljá þeim skýli yfir höfuS fyrstu nætur eða 
láta þeim nokkurar leiðbeiningar í té, hafa aldrei látiS 
sér þá tíð úr minni líða og fyr klætt sig úr skyrtu en 
rétta þeim ekki hjálparhönd, er hælislausir og ráSþrota 
hafa uppi staðiS í ókunnu landi. Þessa líknarskyldu 
hafa blöðin ávalt örfaS eftir mætti og allir málsmetandi 
menn leitast vi'S aS glæSa hana og halda benni viS. 

Allir fundu nú til þess, hvílík framför þáð var aS 
hafa eignast vikublöS, þar sem öll áhugamál voru rædd 
af kappi og áhuga. Mönnuni fór nú aS skiljast, aS þaö 
var ávinningur mikill, aS blööin voru tvö en ekki eitt. 
Samkepnin er ein af lífæðum hins andlega lífs og það 
er heimska -ein og hugarburSur að ætla að hún sé skað- 
leg. Hún veldur oft mótspyrnu og flokkadráttum og 
verður ekki hjá því komist. En út af því fæðist ávalt 
eitthvað gott og gagnlegt, sem aldrei heföi náS að fæS- 
ast, ef tvær ólíkar stefnur hefSi ekki þreytt fangbrögS 
saman og orðið aS beita sér af öllu afli. 

Auk vikublaSanna var nú líka Sdmeiningin, mál- 
gagln kirkjuíélagsiris, olgi lagði drjúgan skerf til á'S 
auSga hugsanalíf manna. Hún var nú eina málgagniS, 
sem íslenzka kirkjan átti, o|g þeim mun meira eftir því 
tekiS, sem hún haföi til brunns aS bera. Enda hefir 
hún aldrei betri veriö en á þessum fyrstu árum, þegar 
hugmyndir manna í ótal efnum voru enn í óskapnaði, 
en loft f'.tlt af þrumum og eldingum og alls konar um- 
brotum. 



74 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ÁriS 1888 var fyrsta íslenzk bók -gefin út hér fyrir 
vestan og var hún furðu-myndarleg. ÞaS var hýöing 
síra Jóns Bjarnasonar á bók eftir danska biskupinn og 
rithöfundinn Markus: Jakob Mojirad, sem kallaSist) 
„tJr h-eimi bænarinnar“. Þýðingin er sérlega vönduö 
og bókin sjáif andríkar hugleiSingar stórgáfaðs höf- 
unds út af mikilvægu efni í sambandi við trúarlíf krist- 
ins manns. Dýrt var að gefa út bækur um Þær mundir 
eins og nærri má g'eta. En svo var bók ’pessari ]iá vel 
tekig, a,S útgáfa hennar mun hafa borgaö sig allvel. 

SumariS 1888 flutti síra Jón Bjarnason fyrirlestur 
á kirkjuþingi, sem hann kailaSi „ísland að blása upp.“ 
Var hann prentaöur á íslandi og risu út af hoínum heil- 
miklar ágreiningsumræSur. Var J>ví har haldiS fram, 
aS ísland væri aS blása upp bæSi í iíkamlegum og and- 
legum skíTningi. Gras.vegur væri óSum aS minka af 
völdum náttúrunnar og -gróSrarmagn aS sama skapi aö 
þverra í mannssálunum: og þjóSlífinu. Þetta var nok-k- 
uö nýstárleg kenning og varS æSimörgum hverft viS. 
Ýmsir þeirra, sem bezt þóttust þekkja landiS frá vís- 
indalegri hlið, rituSu gegn fyrirlestrinum og sýndu fram 
á, aS þó sums staðar blési jörS upp, græddist hún upp 
aftur aS sama skapi á öörum stöSum. Síra Jón varSi 
mál sitt í löngum blaðagreinum í Lögbergi og gjörSi 
þaS mjög rækilega. Voru hær umræSur fróSlegar 
mjög. og í þeim anda, er slíkar umræður ætti ávalt að 
vera; rnunu margir meira hafa hugsaö um hag lands og 
þjóSar eftir en áSur. Ef til vill á, sá áhugi, sem fram 
hefir komiS á seinni árum, meS aS auka jarSrækt á ís- 
landi, aS einhverju leyti upptök sín í Umræöum þessum. 
Og sýnir það, hve hörf sú huesan oft og tíSum er, sem 
mönnum verSur hverft viS í bili. 

Fyrirtæki eitt varS mönnum næsta tíSrætt um, þeg- 
ar hér var komið sögu. MeS innlendum mönnum var 
kirkjuflokkur sá, er presbytérar nefnast, lang-fjölmenn- 



ALMANAK I907. 


75 


astur og atkvæSamestur í Manitoba-fylki. Einn af for- 
kólfum þess flokks, kennari við almennan mentaskóla, er 
sú kirkjudeild hefir reist í Wínnipeg, fór alt í einu að 
bera andlegan hag íslendinga mjög mikiS fyrir brjósti. 
Tók hann aS rita um þá fáfræði, sem íslenzkur æsku- 
lýður hlyti að vaxa upp í, iþar sem miklu færri íslenzk 
börn færði sér alpýðuskólana í nyt en vera ætti. Sjálf- 
sagt hefir hann haft rétt fyrir sér í því, að ekki hafa þieir 
veiiö nota ir sem skyldi. En grun höfðu menn um, að 
hér lægi fiskur undir steini. Þóttust menn sjá að sá 
grunur hefði við nokkur rök að styðjast, er hann 
skölmmu síðar tók að gangast fyrir þiví, að kapella ein 
var reist á Kate street, sem nefnd var Mdrtin Luther 
Church og þar tekið að prédika á íslenzku. Þóttust 
menn þá skilja, að verið væri með þessu nýja trúboði að 
leitast við að ná Íslendingum inn í kirkjudeild prespy- 
téra. Mikið var um þetta rætt og þótti þá nýmyndað 
kirkjufélag Islendinga vera statt milli tveggja elda, þar 
sem annars vegar voru Únítarar og menningarmenn, en 
hins vegar voldugasta kirkjudeildin í landinu. Hvort- 
tveggja varð til þess að vekja og koma öllúm hugsandi 
mönnum til að fara varlega. Flestum varð ljóst af um- 
ræðum heim, sem spunnust iit af kapellu presbytéra, að 
varhugavert væri fyrir há, sem annars vildi lerio-ia nokk- 
ura rækt við trú sína, a'ð halla sér að innlendum kirkju- 
deildum, breyta að einhverju leyti um trúa.rskoðanir og 
hverfa þar um leið eins og dropi í sjóinn í hið innlenda 
mannfélag. Miklu réttara væri fyrir þá íslendinga, sem 
trúræknir vildi á annað borð vera, að halla sér að eigin 
kirlcju sinni og varðveita um leið það, seim Þeir kynni 
að eiga sérkennilegt i farí sínu. Óhug töluverðum sló 
að mö r gum út af h-essum kapellu kristindómi. Samt fá- 
um vér ekki betur sé’ð, en að bau uppátæki hafi leiðst út 
til góðs. Menn voru me’S því varaðir við að yfirgefa eig- 
ið kirkjufélag og sannfærðust um, að b a ® semmað- 



76 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


ur hefir sjálfur reist, ver'Sur ávalt affarasælast. Enda 
varö ekkert úr fyrirtæki þessu. Því var haldiS áfram 
nokkur ár í Óþökk viS flesta oS fekk lítinn sem engan 
stuSning af háífu íslendinga. Og nú er þaS fyrir löngu 
alveg dottiS úr sögunni. 

Saga ein var samin um þessar mundir, er bregSur 
upp rnynd all-glöggri af einni hliS lífsins og er alveg sér- 
stök í sinni röS. Þa'S er sagan „Vonir“ eftir Einar 
Hjörleifsson. Hún er lýsing þess, þegar íslenzkir inn- 
flytjendur komu til Winnipeg. VinnumaSur og vinnu- 
kona trúlofast á íslandi, semi ekki er nú alveg dæmalaust. 
Hann hefir- safnaS fáeinum krónum; nóg aS eins til far- 
gjalds handa öSru. Kemur þá stúlkunni þaS heillaráS í 
hug, aS hún fái peningana og fari vestur á undan. Hann 
er meinlaus, gjörir þetta óumræSilega nau'Sugur, en læt- 
ur þó tilleiSast. Tveim árum síSar leggur hann sjálfur 
af sta'S. Sagan lýsir óþreyju hans og ískrandi tilhlökk.- 
un, þegar lestin fer aS nálgast Winnipeg. Þegar loks- 
ins kemur þangaS er fult fyrir af Islendingumi á braut- 
arstöSínni, ptrúSbúnum; mönnum og konum. Er þaS 
gefiS í skyn, aS menn hafi búiS sig svo vel, til þess aS 
láta þetta nýkomna fólk sjá % hve óumræSilega mikill 
munurnn sé á menning Austur- c:g Vestur-Islendinga, 
WinnipegTslendingar hafi komiS til móts VÍS landa sína 
aS hteiman, svo' óumræSilega ánægSir út af því, aS til 
væri verur, er stæSi beim neSar og þeir gæti tekiS undir 
anna ?ér og synt alla þá hjá’psemi, sem þeir voru færir 
um aS láta í té. Einkum var kvenfólkiS, sem sumt var 
ekki búiS aS vera nema eitt eSa tvö ár, búiS í bezta skart, 
í drÞhvítum kjólum m;eS kostulega fjaSrahatta á höfS- 
um. sólhlífar siIk’kögraSar í hendi, hanzka á höndum og 
gullhr'ng á hverjum fingri, þegar hanzkinn var dreginn 
af. Flestar af stúlkum þessum töluSu ekki nema ensku 
og vildu helzt ekki láta nokkurn vita annaS en þær væri 
enskar. 



ALMANAK 1907. 


77 


Þarna kom iþá Helga líká, unnusta Ólafs, — því svo 
hétu þau. Lengi starði Ólafur á hana. Hvað eftir ann- 
aö komst hann ag þeirri niöurstö'öu, aS iþetta væri ensk 
stúlka, gæti með engu móti veriö sama stúlka og hann 
þekti á íslandi fyrir tveim árum. Loks þekti hann hana, 
svo hann var ekki lengur í nokkurum vafa, þrátt fyrir 
þaö þó hann heyröi hana nefnda ensku nafni og kallaða 
Nellie. Hann herðir upp hugann og heilsar henni. En 
í staö þess að taka kveöju hans, hrekkur hún saiman og 
hverfur eins og örskot út úr dyrunum. Hann eltir hana 
út. er nærri búinn aö missa sjónar á henni, en náði henni 
að síðustu. Hann spyr hana þ 4 , hvort hún ætli ekki að 
heilsa sér. Þegar hún er búin aö skimast um og kom- 
ast að raun um, að enginn muni sjá til þeirra, segir hún: 
„Jú, náttúrlega. Kondu sæll, Ólafur. Hvernig líöur 
þér?“ Lýsingin af þeim þar sem þau stóöu saman á 
götunni, er svo: 

„Hann langur, herðalotinn, allur kræklóttur, og bar 
sig hörmulega; íslenzkt vaömálskaskeiti á höföinu, trefill 
um hálsinn í kapmellu, váömálstreyjan og vaðmálsbux- 
umar sniðlauskr, og íslenzkir leðurskór á fótunum. — 
Hún lágvaxin, þéttvaxin, snoturleg, klædd hvítum sum- 
arfötum eftir siöustu tízkublöðum, með snjóhvíta, lang- 
kögraða sólhlíf yfir höfðinu.“ 

Svo gengu þau saman dálitla stund, En þá fer hún 
að hugsa um, hvernlig hún eigi að losast við hann. Hún 
var svo' logandi hrædd um, að einhver enskur maður, 
sem þekti hana, kynni að sjá hana með þenna útlenda 
durg við hlið sér. Hún ráðleggur honum þá að fara 
aftur á innflytjenda-húsið. Þá er Óla.fi nóg boðið. 
Hann þrífur nokkuð óþyrmilega í handlegg benni og 
spvr, öldungis frá sér: “Þú ætlar þó ekki að—að—að'— 
svíkja mig, Helga?“ Samtalið endáöi með þvi, að Helga 
kallar hann durg, skipar honum að sleppa sér, annars 



7 « 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


kalli hún á pólitíið. :Svo rífur hún sig- lausa og hleypur 
frá honum. 

Ólafur stendur eftir höggdofa. Hann svimar og 
vieit naumast hvaS fram við hann hefir komið. Hann 
hafði ekki hugsað um annað en faðmlög og blíðu og alt 
jþað ástríki, sem ein mannssál fær annari í té láti'ð, áður 
hann kemur til Winnipeg. En þegar hann kemur, eru 
viðtökurnar svona. Heitmey hans, er hann fyrir tveim 
árum hafði fengið alt það fé, er hann til margra ára 
hafði saman dregið með súrum sveita, til þess að hún 
gæti komist til Ameríku og hann fundið hana þar ög- jþau 
fengið að njótast alla æfi,—hún skammast sín fyrir liann, 
hún vill ekki lá.ta nokkurn mann af því vita, áð hún hafi 
þekt hann,—hún hrekur hann frá sér um leið og fundum 
ber saraan og hann stendur uppi hælislaus, ráðþrota — 
svikinn. Hann gengur í leiðslu út úr bænuin, hangað til 
hann er lcominn út á sléttuna fyrir utan bæinn. Þar 
kastar hann sér niður og grætur, — grætur eins olg sá, 
sem alt hefir misst og ekkert hefir lengur að lifa fyrir. 
„Það heyrði enginn neraa slé'ttan, sem héðan af átti að 
verða eina unnustan hans og er flestum unnustum betri. 
Því hún gjörir rnann auðugri, par sem margar unnustur 
gjöra menn fátækari; því áð hún er síung og síhraust og 
deyr aldrei burt frá manni, heldur tekur mann bvert á 
móti í fang sér, þegar maður er sjálfur dauður og faðm- 
ar mann til eilífðar.“ Svo endar sagan. 

Sá, sem í sögu þessari þykist lesa ttm ræktarleysi 
Vestur-fslendinga til bræöra sinna og systra, er heiman 
koma, myndi verða allfjarri réttum skilningi. Það rækt- 
arlevsi hefir aldrei til verið, bó hégómaskapur og fordild 
og ýmis konar tilgerð kunni stundum að hafa dregið 
slæður sínar yfir bróðurkærleikann. Engutm manm var 
það fjær að ásaka Vestur-íslendinga um slíkt ræktarleysi 
en höf., bví hann hafði opin augu fyrir bví, sem lagt var 
í sö!ur í því tilliti. Aðalatriðið, sem hann ætlar sér að 



ALMANAK 1907. 


79 


lýsa eru vonbrigSin,—hvernig loftkastalar þeir, er menn 
koma meS í huga sínum og lítinn stuðning eSa: enga'n 
hafa í veruleikans heimi, hrynja og falla í rústir. Hver 
niaður, sem flytur til þessa nýja lands, verður fyrir þess- 
um vonbrigðu-m að einhverju leyti, og hefir fundið álíka 
sárt til eins og Ólafur út af uppsögn unnustunnar. Sag- 
an er aö þessu leyti ágæt lýsing þess, sem fram hefir 
farið í hjarta hvers Vestur-íslendings mieS ýmsum til- 
breytingum. En sú lýsing nær að eins yfir fyrstu augna- 
blikin. Hún er eins konar forspjall að eins þeirrar sögu, 
sem þá hefst og enn er órituð. Hún fylgir Ólafi að eins 
út á sléttuna, þar sem hann léttir hörmum vonbrigðanna 
af sér með íárum. En hún segir ekki frá því, hvernig 
Ólafur rís á fætur aftur og ryður sér braut í nýjum 
heimi.' Hann er hælislaus fvrstu nóttina, en það líður 
ekki á löngu, þangað til hann hefir eignast þak yfir höf- 
uð sér cg er farinn áð hoikra. Og þegar nokkur ár eru 
liðin, er hann orðinn Þeim nokkurn veginn jafn-hliða, 
sem búskap byrjuðu löngu á undan honum og betur 
stóðu að vígi í öllum efnum. Og þó Helga brygðist 
honum illa og hyrfi honum sjónum í dulargerfi hégóm- 
legrar Nellie, fekk hann aðra trúfastari meðhjálp, sem 
aldrei breytti um nafn og gjörði honum lífið bjart og 
unaiðsríkt. 

Hvernig Ólafi gekk, er hann reis á fsetur og hristi 
rykið af fótum sér eftir fyrstu vonbrigðin — því eiga 
skáldin eftir að lýsa, og er ]>að þó efni í margar góðar 
sögur. 


49. Starfsemi Good-Templara. 

E’ns og áður hefir verið drepið á., Var töluverður 
drykkjúskapur með íslendingum um þessar mundir. 
Allflestir beirra, er hér voru þá, fluttust frá íslandt um 



8o 


ÓLAFUR s. thorgexrsson: 


þaS leyti, aS áfengis-nautn var þar í fullum blóma, og 
áöur en sú hreyfing, er gegn henni var hafin eftir 1880, 
var tekin aS vinna á hfenni nokkurn verulegan bug. Samt 
sem áSur höfðu seinni ár fáeinir fluzt vestur, er giörzt 
höfSu Good-Templarar á íslandi og heilmikinto áhura 
höfSu á bindindismálum. Nokkúrir Winnipeg-íslend- 
mgar höfðu hallast að þeim félagsskap hér, nxeS inn- 
lendum mönnum, en fremur nninu þeir hafa fáir verið. 
Samt sem áSur er óhætt aS segja, a'S tilfinningin gegn 
drykkjuskaparböli mun hafa vaxið og Iþroskast meS 
öllum þeim, er létu sér an,t um siSferði og góða siðu 
landa vorra í Winnipeg, allan þann tíma, er þ,eir hÖfSu 
dvalið hér. 

Einar Sæmundsen hét maSur. Hann hafSi um 
nokkurn tíma dvaliS á Englandi meS mági sinum, Eiríki 
Magnússyni, mteistara í Cambridge, semi giftur var syst- 
ur hans. Hann var um þessar mundir kclmiinn til 
Winnipeg. Mun hann fyrstur allra hafa gjörzt hvata- 
maður aS myndan íslenzkrar Godcf-Temiplara stúkui í 
Winnipeg. AS hans tiihlutan var fyrsti fundur haldinn 
í iþví skyni aS 150 Kate street, þar sem 'hann átti þá 
heima, af fáeinum 1 mönnum. Komu þeir sér saman um 
aS gjöra tilraun til að mynduð yríSi Good-Templara 
stúka, og var á þ'eim fundi bent á GuSmund Jónsson 
sem kunnugastan mann bindindisstarfsemi með hér- 
lendum mönnum. Þetta var snemma sumars 1887. 

Guðmundur Jónsson, kaupmaður, mun bví hafa orðið 
annar hvatamaður til Goöd-Templara-félagsskapar tneð 
íslendi'ngum í Winnipeg. Hafði hann sjálfur gengið 
inn í innlenda Good-Temp’ara stúku í bænum. Varð 
lionum töluvert ágengt og vel tekið í málið af ýmsum 
góðum mönnum. AS þessu munu menn hafa tekiS aS 
vinna af kappi í nóvembermánuði 1887. Fundur var þá 
loks haldinn í Eélagshúsi svonefndu til að ræða mál 
þetta. Var þar samþykt að mynda Good-Templara 



ALMANAK I907. 


8 l 


stúku íslenzka og- sækja um leyfi til að hún yrði stofnuð 
eftir gildandi lögunr reglunnar. Áöur en þetta komst 
í kring, voru fundir haldnir meö vanalegu Good-Templ- 
ara skipulagi. Þeir Ólafur S. Þorgeirsson,- prentari, og 
Jón Júlíus hjálpúöust að að þýða handbók Templara. 
Var sú þýðing notuð fyrst framan af, en síðan endur- 
bætt af Einari Hjörleifssyni. 

Loks var stúka stofnuö 23. des. 1887 á fundi, er 
haldinn var í Félagshúsi, og var hún nefnd Hekla. 
Þeir voru 24 talsins, er stúkuna mynduðu, og voru nöfn 
beirra þessi: 

1. Einar Sæmundsen 

2. Ólafur S. Þorgeirsson 

3. Halldór Oddsen 

4. Guðmundur P. Thordarson 

5. Stefán Erlendsson 

6. Pjjarni Lúðvíksson 

7. Kristján Guðmundsson 

8. Andrés F. Reykdal 

9. Jón Júlíus 

10. S : gurður Árnason 

11. Friðfinnur Jóhannesson 

12. Guðmundur Johnson 

13. Halldór Auðunsson 

14. Bjarni Johnson 

15. Tómas Jóhannesson 

16. Sigur'ður Sölvason 

17. Níels M. Lambertsen 

18. Þóra Sæmundsen 

• 19. Margrét Skaftason 

20. Jóna Magnúsdóttir 

21. Jakobína Guðlaugsdóttir 

22. Sarah Sitnons (?) 

23. Ingibjörg Thorgrimsen fMrs. Lund ) 

24. Sigurlaug Bjarnadóttir. 



82 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Reglulegir fundir, eitt kveld í viku hverri í Rélags- 
húsi, hófust um leið og stúkan var stofnub og kom l>egar 
fram áhugi eigi lítill fyrir hví máli, er stúkan -hafði sett 
sér fyrir að reka. Á fundum gengu nýir félagsmeim 
inn í stúkuna. Þá voru líka velferðarmál hennar .rædd 
og oftast nær skemtiskrá samin fyrir fram fyrir hvern- 
fund; fylgdi þessu nýtt fjör og nýr félagsáhugi. Bætt- 
ust nú stúkunni brátt heilmargir félagsmenn, bæði karlar 
og komur. Sarnt seimi áður var mönnum iþia'S þep'ar 
Ijóst, a'ð eigi myndi drykkjuskapar-ófögnuðurinn flýja 
úr landi viS fyrstu atlögu. í hópi fslendinga voru þeir 
nógir, sem aS öllum þessum félagsskap hlógu og héldu 
áfram eftir sem áSur aS drekka og draga dár aS öllum 
Bakkusarfjendum. MeS öllum þorra fólks var meSvit- 
und fyrir nauSsyn þessa félagsskapar enn eigi vöknuS. 
Mörg bindindisfélög höfðu risið upp á íslandi, lifað um 
stund, en hnígiS í valinn við lítinn orSstír, á.n þess aS 
hafa unniS mikiS afreksverk. Bindindisfélag hafði 
stofnaS veriS áður en til Good-Templara félagsskapar 
kom til a'S sporna viS drykkjuskap meS íslendingum; 
hafSi þaS v.eriS gjört fyrir forgöngu helztu manna í 
söfnuðinum lúterska. En nú þegar Good-Templara 
félagsskapurinn reis upp og virtist ætla að fá góSan byr, 
lagSist sá félagsskapúr sjálfkrafa niSur. 

Um tím'a gekk alt eftir óskum. Stúkan óx og 
blómgaSist jafnvel fremur en stofnendur höfSu gjört sér 
i hugarlund. Nokkurn veginn á hverjum fundi bættust 
einhverir í hópinn og voru nú forgöngumenn málsins 
teknir aS gjöra sér beztu vonir um öfluga stúku islenzka. 
En óvænt atvik kom fyrir, sem um stund dró ofurfítiS 
úr vonum* manna, en þó að eins í bili. Um þ|etta leryti 
voru flokkadrættir allmiklir meS mönnum og menn áttu 
bágt meS aS flétta eiei allan skoSanamun aS einhverju 
leyti utan um hvert félagsmál, er þejr höfðu meS hönd- 
um. BlöSin voru tvö, Heimskringla og Lögberg. Sum- 



ALMANAK 1907. 


83 

ir vo.ru þá Heimskringlumeun; aörir héldu taum Lög- 
bergs. Sumir voru fylgjendur frjálslynda flokksins í 
stjórnmálum, sumir íhaldsflokksins. Sumir voru safn- 
aöarmenn, aörir utansafnaðannenn. Einkamál manna 
munu eitthváð hafa til greina komið líka. Þegar tveir 
menn ráku sömu sýslu, fanst báðum hinn vera í vegi og 
átti næsta bágt með að vera honum eigi andvígur í öllu. 
Svo er sagt, að einn maður hafi um þetta leyti viljaið 
ganga x stúkuna og gjörast félagsmaður fBergvinj. En 
er atkvæðagreiðsla fór fram með kúlum að vanlda, var 
þrem kúlum svörtum rent, en máttu eigi fleiri en tvær 
vera, til hess eigi yrði umsækjendur rækir. Æðsti 
templar átti nú að skera úr, hvort maður þessi væri nú 
í tölu félagsmanna eða ekki. Hann hafði verið í stúk- 
um á íslandi, þar sem kúlur máttu þrjár vera svartar og 
kosning samt fuilgild. Lýsti hann nú yfir því, sam- 
kvæmt því, er hann hafði vanist, að þessi maður hefði 
hiotið kosning. Út af þessu reis mál, sem lagt var fyrir 
stórstúku til úrskurðar. En er úrskur'ður kom frá æðsta 
templar stórstúkunnar gegn kosning þessara manna, 
klofnáði stúkan Hekla. Var mikið um það rætt og þótti 
stór-tíðindum sæta. Var það Heklugos nefnt og spunn- 
ust rnargar sögur út af. Þetta var í ágústmánuði 1888 
og vdrxx töluverðar æsingar með mönnum út af gosinu, 
eins og nærri má geta. Einstöku menn yfii'gáfu þá 
Good-Templara félagsskapinn og álitu að hann myndi 
aldrei neinu til leiðar koma fyrir sundurlyndi og flokka- 
drátt. 

Reynsla hefir samt sýnt, að þeir höfðu ekki rétt 
fyrir sér. Hnekkir allmikill varð þetta fyrir stúkuna 
í bili og daprara varð á fundum, er svo margir af helztu 
xrönnum sneru baki við henní. Allur þiorri iþeirra, er 
eftir voru, hélt samt öruggur áfram, enda leið ekki á 
löngu, áður stúkan fór aftur að rétta við og henni bætt- 
ust nýir félagsmenn. En þótt æsingar nokkurar og ó- 



8 4 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


veSur yrði ut af ; þessu sem skjótast, var langt frá aö fiað 
yröi málum Good-Templara aö meini. Ný stúka reis 
upp og- meö henni vinsamleg- samkepni, sem hverju góöu 
málefni ávalt er happasæ'lust. o,af bezt veröur til aö efla 
vöxt og- viðg'ang'. Það er fásinna ein aö ætla, aö þá sé 
rnáli bezt borgiö, er það er í fárra manna höndum og 
þeir ráða þar lögum og lofum ár frá ári. Þvert á moti 
verður þáð oft góöum málum að mésta tjóni. Þegar 
samkepni vantar, dofnar f'ljótt áhugi og lendir í svefni 
og sinnuleysi. Hér í mannheimum viröist samkepni 
mönnum öldungis nauðsynlegur spori til vaxtar og 
þrifa. 

Þeir, er gengu út úr stúkunni Heklu fyrir ínála- 
rekstur þenna, sátu ekki lengi auðum höndum, heldur 

mynduðu nýja stúku og nefndu nornarheitinu forna, 

Skuld. Var hún stofnuð 27. september 188S og er hún 
því átján ára gömul. Stofnendur hennar voru einir 43 
stúkubræöur og systur, er sagt höföu sig úr stúkunni 
Heklu út af missátt þeirri, er drepið hefir veriö á hér að 
framan. En þessi eru nöfn stofnendanna: 

1. Sigurlaug Bjarnadóttir 

2. Erú Gísiína Hjörleifsson 

3. Ólafur J. Ólafsson 

4. Oddný Pálsdóttir 

5. Jónína Grímsdóttir 

6. Sigur'ður J. Jóhanne.sson 

7. Erú Guörún Jóhannesson 

8. Magnús J. Borgfjörö 

9. Þóröur Jósefsson 

10. Erú Nanna Benson 

11. Þorgerður Jónína Þorgeirsdóttir 

12. Jónína Jónsdóttir 

13. Vilhelm H. Paulson 

14. Kristín Ásmundsdóttir 

15. Sigurbjörg Jónsdóttir 



ALMANAK 1907 



16. ]iiQa Kristjánsdóttir 

17. Va'.geröur G. Kristjánsdóttir 

18. Ragnhildur Jónsdóttir 

19. Hólmfríður Jónsdóttir 

20. Stefanía Jósefsdó.tir 
21 i Bjarni Runólfsson 

22. Iielga Runólfsdóttir 

23. Guðjón Thomas 

24. Rósa Möller 

25. Katrin Arngrímsdóttir 

26. Girðmundína Jóhannsdóttir 

27. Sigurjóna J. Reinholt 

28. I/ilja Sveinsdóttir 

29. Einar Hjörleifsson 

30. Marnús O. Sip'urösson 

31. Aðalsteinn Jónsson 

32. J. B. Jónsson 

33. Sigurbjörn Sigurjónsson 

34. Frú Jónína Paulson 

35. Páll Sigurgeirsson Bárdal 

36. Ólafur S. Þorgeirsson 

37. Frú Hal'dóra Bárdal 

38. Klerens Jónasson 

39. Björn B. Jónsson 

40. Albert Jónsson 

41. Jón Blöndal 

42. Ása Jakobsdóttir 

43. Jakob Johnston. 

Fvrstu embætt rnenn stúkunnar voru J> ess i r : 
Ó’afur S. Þ'orgeirssom, æðsti templar 
Frú Halldóra Bárdal, vara templar 
Klemens Jónasson, kapelán 
Björn B. Jónsson, skrifari 
Ólafur T. Ólafsson, áðstoðarskrifari 
■ Albert Jónsson, fjármálaskrifari 



86 


ÓLAl'UR s. thorgeirsson: 


Jón Blöndal féhirSir 
Ása Jakobsdóttir, dróttseti 
Sigurlaugf Bjarnadóttir, aSst.dróttseti 
ÞórSur Jósefsson, vörSur 
Magnús J. Borgf jörð,- útvöröur 
Jakob Johnston, fyrv. æösti templar. 

Þegar eftir myndan stúkunnar, var tekiö áö starfa að 
jiví af kappi aö efla hana osf útbreiöa. Bættust henni 
óðfluga nýir meölimir hópum saman. Má nærri geta að 
reynt hafi verið af hálfu beg*gja stúknanna aö ná sem 
flestum, enda lá nú hvorug á liði sínu. Kom jþað brátt í 
Ijós, hve mikill gróði samkepnin varö milli stúknanna, 
Hieklu cg ýkuldar. Áður langur tími leið, mátti svo að 
orði kveða, að allur þorri íslendinga í Winnipeg heföi 
gjörzt Good-Templarar og heyrði til annarri hvorri stúk- 
unni. En þetta varð auövitað hinn mesti sigur fyrxr 
málefnið sjálft. Þaö leiddi til þess öldungis éölilep'a, 
að nautn áffengis hvarf aö mestu meö ísiendingum í 
Winnipeg. Höfðu þó talsvei'ð bfögð verið aö henni 
áöur, eins og áður liefir verið bent á. 

Skuld hélt nú fundi eitt kveld í viku hverri. Var þá 
nýjum félagsmönnum veitt viötaka og mál stúkunnar af- 
greidd eftir fastákveðinni dagskrá reglunnar. Þegar því 
varö við komið, fóru skemtanir fram þar á éftir. Var 
þá ýmist lesið upp bundið mál eða óbundið úr íslenzkum 
bókmen-tum, eða íslenzkir söngvar sungnir af söngfólki 
stúkunnar; hafði það oft æfingar til undirbúnings og 
vandaði til atls sem bezt það mátti. Má nærri geta aö 
alt slíkt væri til framfara og skemtana bæö.i fyrir yngri 
og eldri. Enda átti stúkaxt Skuld ágæta forvígismenn 
fram-n af, svo sem Einar Hjö'leifsson, íútstjóra, síra 
Jón Bjarnason og konu hans, Jón Ólafsson, ritstjóra, 
.sira Hafstein Pétursson og marga mikiihæfa leikmenn, 
sem vakaö hafa yfir heill og framförum stúkunnar frá 
byrjan. 



ALMANAK 1907. 


87 


Skuld var aö því leyti nolckuð einstök í röð. stúkn- 
anna u'm þessar mundir, að hún bár menningar áhrifin 
meira fyrir brjósti en flestar svstur hennar. Kom þetta 
meðal annars í ljós með því, áð tveim árum eftir aS hún 
var' stofnuS, var komiS á fót íslenzku bókasafni. Var 
keypt allfjölskrúSugt bókasafn prívat manns eins í 
Winn'peg, Gísla Egilssonar, og var þaS fyrsta byrjanin. 
A.uk þess var mikiS af bókum keypt frá íslandi og smá- 
aukiS nýútkomnum bókum. Var elckert keypt nema ís- 
lenzkar bækur. Safn íþetta hefir aS m'eira o.g minna 
leyti notaS veriá af meSlimum stúknanna beggja, Skuld- 
ar og Heklu, gegn ofurlitlu árstillagi, sem haft hefir 
veri'S til aS halda því viS. 

Ekki var laust við, aS ofurlítili kurr ætti sér staS 
miili stúknanna Skuldar og Heklu framan af ag sam- 
vinnan þess vegna lítil. En smám saman. datt hann niSur 
og þegar frá leiS fór samvinna aS verSa fjúf og farsæl. 
ÁriS 1903 fóru stúkurnar aS ræða um aS koma upp sam- 
eiginlegu fundarhúsi, er um íeiS mætti nota fyrir alils 
lconar samkomur og ahnennan fundarsta’S fslendinga í 
bæ þessum. Hvor í sínu lagi tóku þær aS sáfna fé í þvi 
skyni, og fekk þietta svo góSan byr, aS ráSist var í aS 
kaupa lóSarblett á Young-stræti, nálægt Notre Darne 
Avenue. Nokkuru seinna var sú lóS seld aftur meS 
talsverSum liagnaSi og önnur lóS keypt á norðvestur 
hor,ni Sargent og McGee stra^ta. Þótti sá stáSur betur 
lig’gja viS bygS íslendiniga eins og hún þá horfSi viS í 
bænum. Til þ.ess aS geta átt eign þessa óhult í eipiin 
nafni, urSu stúkurnar aS öSlast löggildiug samkvæmt 
lögum Manitoba-fylkis og var þeim iþá sameiginlega 
nafn gefiS og kallaSar „íslenzkir Good-Templarar 
Winnipegbæjar“ (Icelandic Good Tcmplars of Winni- 
pcg).. Eyrir hér um bil ári síSan kusu stúkurnar hvor 
um sig fulltrúanefnd ýTrustees’ Committeej til aS hafa 
framkvæmdir allar á hendi, húsgjörSarmáli til undirbún- 

4 * 



88 


ÓLAl-'UR H. THORGEIRSSON: 


iogs. Áttu þeir líka a 5 hafa húsgjöröarmálið sjálft meö 
höndum. Fyrir dugnað og ötula sanwinnu þessarar 
húsg'jörðarnefndar beg'gja stúknanna, var því máli 
hrundið svo áleiðis, að 3. sept. 1906 fór hornsteinslaigrv 
ing fram og þeg'ar þetta er rtað er húsg'jörð tiokkurn 
veg'inn lokið. Verður hún til margra ára sýnilegur vott- 
ur þess, af hve miklum áhuga hefir unnið verið af hálfu 
Good-Templara félagsskaparins í Winnipeg. 

Þó stúkan Hekla vrði fyrir töluverðum hnekki svo 
að segja í bvrjan sögu sinnar, eins og eag't hefir veriö 
frá, óx henni svo fi. kur um hrvgg, að hún ber nú ægis- 
hjálm af öðrum stúkttm i Manitoba-fylki, bæði inníend- 
um og útlendum. Brátt bættust htenni ýmsir ágætir og á- 
hugasamir meðlimir. Beittu Þeir áhrifunr sínum. me'ð 
þeim, er fyrir voru, til að gjöra stúkuna, Heklu að fyrir- 
myndarstúku að stærð og framkvæmdum. Hepnaðist 
þelta svo vel, áð á fjórtán ára afmæli gat hún hrósað sér 
af að hafa 300 meðlimi. Var hún ]>á um leið orðin stærsta 
stúlcan í reglunni eig'i að eins í Manitoba-fylki, heklur í 
allri Norður-Ameríku. Þessum heiðri heldur hún enn. 
Má nærri geta, að ekki einungis meðlimir stúkunnar 
'sjálfrar óski að sá vegur haldist sem lengst, heldur muni 
öllum íslenzkum bindindisvinum verii það fögnuður mik- 
ill, a'ð íshndingár eru fremstir í fvlking, þar sem verið 
er að levsa mannkynið úr ánauðarviðjum áfengisnautn- 
ar. « 

Fyrir dugnað þann og áhuga, er stúkurnar, Hekla 
og Skuld, sýndu í rekstri mála sinna, urðu fslendingar í 
meira hluta í framkvæmdarnefnd stórstúku Mamtoba- 
fyilkis og Noirðvesturlandsins árið 1900. Þá var síra 
Jóri J. Glemens, er uin það leyti var þjónandi prestur i 
Argyle, kosinn stór-templar. Áhrifum sínum hafa þeir 
bar beitt mjög Iwggilega. Stórstúkan var fjárhagslega 
í alimiklum voða stödd, þegar fslendingar urðu þar í 
meira h’.uta, þar seni hún var í 600 dollara skuld og átti 



ALMANAK 1907. 


89 


alls ekkert til lúkningar Jieirri skuld. Nú er skuld "þessi 
g'oldin aö fullu og: kvaö stórstúkan nú eiga nær sex 
hundruöum dollara í sjóö : , enda hafa ísl. Goad.-Templ- 
ara stúkurnar fekki legiö á liöi sínu, þegar um fjár- 
framíög hefir verið aö ræöa, til að koma stórstúkunni úr 
skuldakrögigum. Hefir Hekla stundum goldiö 40 doll- 
ara á ári í þann sjóö, auk lögákveöins gjalds. Enda eru 
nú sex meðlimir þeirrar stúku emhættismenn stórstúk- 
unnar og eru þeir þessir: 

Guðmundur Björnsson fWm. Andersonj æösti 
templar. 

Frú Guörún Búason, ritari 
Bergsveinn M. Long, gjaldkeri 
Helga H. Johnson, dróttseti 
Halldóra P. Johnson, aöstoðardróttseti 
Kristján Stefánsson, aöstoöarritari. 

Ariö 1906 er stúkan Tdekla 19 ára gömul. Eru nú í 
henni ekki færri en 226 konitr og 114 karlar og eru þaö 
samtals 340 meölimir. Emhættismenn stúkunnar voru 
þessir þeear hornsteinslagning- fór frarn: 

Kr. Stefínsson, umboðsmaöur 

Siguröur Björnsson, æösti templar 

Agnes Jónsdóttir, vara templar 

Hallr’ór Gísla-'on, grzlum. urg-templara 

Jón Hallson, ritari 

Gísli Magnússon, aöstoðar ritari 

Bergsveinn M. Long, fjármálaritari 

Bjarni .Álagnússon, gjaldkeri 

Tón Benson, kapelán 

Anna Th. Pálmason, dróttseti 

Solveig Stone, aöstoðar dróttsetti 

Metúsa’em Jósefsson, vöröur 

SLurbjörn Pálsson, útvöröur 

Friörik Guömundsson, fyrv. æ’östi templar. 



go 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON: 


Þeir, sem. voru embættismenn stúkunnar Skulcl, eru 
þessir: 

. Guöjón Hja’talín, æðsti templar 
Margrét Hallson, vara templar 
Helgi Þóröarson, kapelán 
Hrú Karólína Dalmann, skrifari 
Sigrún johnson, aðstoöar skrifari 
Gunn’augur Jóbannsson, fjármálaritari 
Sigfús Jóelsson, féhiröir 
Gróa Sveinsson, dróttseti 
Víg'lundur Davíðsson, aðstoðar dróttseti 
Ástvin Jónsson, vör'öur 
Jóhannes Jónsson, útvörður 
Guðmundur Bjarnasop, fyrv. æðsti templar 
Ingibjörg Jóhannesson, umboðsmaður 
Guörún Jónsdóttir, gæzlumaður ung-templara. 

Um jað leyti voru 95 kionur og 80 karlar í stúkunni; 
samtals 175. 

I bygg ngarnefnd nni voru ,þeir, sem nú skal 
greina, og mun þeirra lengi getið, sökum dugnaöar í 
húsg'jörðarmáli stúknanna. 

I. Fyrir hönd Skuldar: . 

Gunnlaugur Jóhannsson 
Guðmundur Bjarnason 
Ásbjörn Fggertsson 
Sigfús Jóelsson 
Magníis Jónsson. 

Fyrir liönd íleklu: 

Kristján Stefánsson 
Bjarni Magnússon 
Jón T. Bergmann 
Jóhannes Sveinsson. 

B. M. Uong. 

í sambandi við stúkuna Heklu má geta þess, að hún 
hefir stofnað sjúkrasjóð eigi lítinn og hjálpaö mörgum, 
þegar sjúkdómar og neyð hafa að höndum borið. 



AI.MANAK 1907. 


9 1 


Nemur þáö fjárupphæö allmikilli, sem sú stúka hefir af 
morkum látiö til aö inna líknarskyldu af hendi, og sýnir 
Það, að fleira hefir verið haft í huga en bindindismálið 
eitt. 

Enis og áöur er tekið frarn stendur þessi nýr.eista 
bindindishöd á horni Sargent ogr McGee stræta. Lóðin 
er 40 fet á breidd og 80 á lengd. Húsið er gjört úr tíg- 
ulsteini og höggnum steini og er jafn-breitt lóðinni eöa 
40 fet og nærri jafn-lang-t eða 75 fet á lengd. Sveinn 
Brvnjólfsson, múÆneis'tari, hefir gjört alt steinverkið. 
Aðalsamkomusalurinn er húsinu liví sem næst jafn-stór. 
Ha,nn tekur yfir a’lla breidd þess og lengd, nema hvað 
tvö ofurlítil biöherbergi taka dálíti'ð rúm. Með báðuan 
hliöum sals þessá eru veggsvalir og sömuleiðis fyrir 
framgafli. Undir loft í salnum eru 20 fet. I kjallaran- 
um er annar samkomuisalur, tvö biðherbergi og eld- 
hús. Undir loft niðri verður hæð 11 fet. Að siamkoimi- 
söiunum fcáðum er aðgangur frá biðherbergjunum 
niðri. Tveir hitunarofnar eru í kjailaranum og heitt 
loft leitt um alt húsið. Áætlað er að sæti verði fyrir 600 
manns í efri salnum. Öll mun eignin verða ura 16 þús- 
und doll. virði. Þegar þetta er ritað ýdes.J, er húsgjörð 
þessi svo langt komin áð lokið verður að öllu snemma 
ársins 1907. Stendur þá hús þetta eins og veglegar 
minnisvarði Good-Templara féla'gsskapar ísiendinga í 
Winnipeg. Eins og áður er tekið frami, eru það stúk- 
urnar Hekla og Skuld, er leyst hafa þrekvirki þetta af 
hendi; eiga ^ær húsið einar og hafa af því allan veg og 
vanda. 

Þriðja stúkan hefir myndast í Winnipeg af ísl. 
Good-Templurum. Nefnist hún ísland. Var hún stofn- 
uð 4. maí 1904 af stór-templar Guðmundi Anderson. Á 
stofnskrá stúkunnar voru þessir: 

1. Vilhjálmur Olgeirsson 

2. Þórður Kristján Kristjánsson 



92 


ÓLAFUR s. thorgkirsson: 


3. Jóhannes.Benedikt Kristófersson 

4. Jón P. ísdal 

5. Þorste'nn ísdal 

6. Karl Eymundsson 

7. Þorsteinn Þ. Þorsteinsson 

8. Hjálmar Árnason 

9. Bjarni Anderson 

10. Hjálmar Gíslason 

11. Jóhanna Olpeirsson ( Gísladóttir ) 

12. Vilborg- Gísladóttir * 

13. SrgríSur Björnsdóttir 

14. S'gsteinn Stefánsson 

15. Styrkáirr V. Helgason 

16. Jón Jónatansson. 

Fyrstu embættismenn stúkunnar voru þessir: 

ÞórSur Kr. Kristjánsson, umboðsrnaður 

VMhjálmur Olgei'sson, æðsti templar 

Jóhanna Olgeirsscn. vara templar 

SipTÍður Björnsdöttir, kaipelán 

T. P. ísdal, gjaldkeri 

Þorsteirn Þ. Þorsteinsson, ritari 

Jón Jónatans'on, aðstoðar ritari 

Vilborg Gisla'son, dróttseti 

Tóh. B. Kristófersson, innri vörSur 

Kairl Eymundsson, útvörður 

Hjálmar Gí lasón, fyrv. æSsti templar. 

S : gsteinn Stefánsson, fjármálaritári 

Helga Olgeirs on, gæzlumaður ung-templara 

Stcfania Baklvinsdóttir. aðst. dróttseti. 

Stúkan he’dur fundi sína á fimtudagskvöldum. 
1904—5 mun hæst hafa verið meðlieratal stúkunnar og 
var þáð þá'um 80 manns. Nú mun J>aS vera nálægt 60. 
manns. Engan Játt hefir Jessi stúka tekið í húsbyoging 
hinna stúknanna. 



Tveir feðgar. 


TWTARGA mun reka minni til, að síðla vetrar 1901 
A héldu merkishjón ein gullbrúökaup sitt norður í 
Mikley, sem er ey ein í Winnipegvatni og telst til Nýja- 
Islands. Þaö var 7. marz þaÖ ár, að þáu hjónin, Stefán 
Jónsson og' Björg Kristjánsdóttir,héldu hátíðlega minningu 
þess, að þau hötðu 50 ár verið í hjónabandi. Voru þeim 
þá stórgjafir gefnar og margvíslegur sómi sýndur, baeði af 
nágrönnunr og fjarlægum vinum. Kom það þá fram, hve 
dugnaður og atorka og félagslyndi ávalt er rnetið sem á- 
gætustu kostir í fari hvers manns. Ettda er víst óhætt að 
segja, að fáir vestur-íslenzkra landnámsmanna hafa úr 
traustara málmi steyptir verið en þau hjón bæði. Vér 
eigum í hópi vorum ýmsa, sem nú et'u í þann veginn að 
ráða skipumtil hlunns,en hafa verið hraustmenni svo mikil 
til sálar og líkama, ttð lítið standa þeir fornum landnáms- 
tnönnum Islands á baki. En slíkra manna langar ávalt 
A I m a n a k ið til að minnast, hve nær s’em því verður við 
kontið. 

Stefán Jónssön er fæddttr á Einarsstöðum í Reykjadal 
í Þingeyjarsýslu 1831, þar seni faðir hans bjó rausnarbúi á 
óðalseig'n. Tvítugur gekk hann að eig'a Björgu Krist- 
jánsdóttur á Sigríðarstöðum í'Ljósavatnsskarði, þar sem 
foreldrar hennar, Kristján Arngrímsson og Helga S'kúla- 
dóttir, prests Múla í Þingeyjarsýslu, bjuggu á eignar- 
jörð sinni og þóttu sómahjón hin mestu. 

ivrið 1877 Auttust þaiijStefán og Björg,til Ameríku og 
námu land í Mikley og kölluðu bæ sinn að Jónsnesi. Er 
svo sagt, að hanri hafi á íslandi þrisvar orðið af nteð al- 
eigu sína, áður hann kæmist til Vesturheims, við tilraunir 
að komast af landi burt. En eigi lét hann það fyrir brjósti 
brenna, heldur brauzt það að síðuátu, þrátt fyrir allar 
tálmanir. Marga örðug'leika hefir hann átt við að etja 
flestum frumbýlingum fremur, en eigi iátið bugast. Hann 
lenti þar í flóðunum miklu; hálffyltist þá hús hans vatnj, 
enda lá við sjálft, að bygð gjöreyddist af þeim völdurn. 



94 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Niðri í húsi þeirra hjóna varð vatn 3—4 fet og urðu pau 
að fl}'ja með börn sín upp á loft. Á nóttum var frost svo 
mikið, að þar var mannheldur ís að morg'ni sem vatn var 
að kveldi. Urðu þau þá að sitja eldlaus nóttina alla. En 
klaklaust og hugrökk komust þau hjón gegn um þessa 
örðugleika og alla aðra, því kjarkurinn var mikill og- fjör 
og dug-naður að sama skapi. 



Kjartan Isfeld Stefánsson. 


Heimili þeirra hjóna að Jónsnesi í Mikley hefir verið 
hið myndarlegasta, timburhús, stórt og vandað með mið- 
stöðvarhitan, og ramnibyggilega og vel um alt búið, eins 
og títt er hjá dugnaðar og atorkumönnum. Fimm barna 
hefir þeim auðið orðið, fjögurra dætra og eins sonar. 

Sonurinn hét Kjartan ísfeld Stefánsson. 



ALMANAK 1907. 


95 


Hann var fæddur 14. nóvember I 87 1 í Flatey í Skjálfanda 
og fluttist ungur með foreldrum sínum til Ameríku. 
Var hann látinn njóta náms í æsku eftir föngum, þangað 
til hann leysti skipstjórapróf af hendi, er veitti honum 
leyfi til að vera skipstjóri á vötnum í Kanada. Kvæntist 
hann 29. sept. 1895 og g'ekk að eiga Vilhelmínu Odds- 
dóttur, dóttur síra Odds V. Gíslasonar, en lézt síðastliðið 
sumar. 

Kjartan var líkur föður sínum að fjöri og dugfnaði og 
var talinn af öllum, sem hann þektu, drengur hinn bezti. 
Hann var ötull og; áræðinn skipstjóri, hagfleiksmaður hinn 
mesti, er hann g-ekk til annarrar vinnu, hvers manns hug- 
ljúfi í allri umgengni, félagslyndur og framtakssamur í 
því er til heilla mátti horfa. En atorku hans og dugnað- 
aðar naut að eins skamma stund. Hann druknaði í 
Winnipegvatni síðastliðið sumar 12. júní, þrjár eða fjórar 
mílur suðaustur af Hnausum. En lík hans fanst ekki fyr 
en 20. júní, er það rak upp í Eyjólfsstaðafjöru. Han lét 
eftir sig ekkju og þrjár dætur. 

Það má nærri geta, hve tilfinnanlegur sonarmissirinn 
hefir orðið bæði foreldrum og tengdaforeldrum, sem hjá 
honum hefði helzt hugsað til elli-athvarfs. Enda er vest- 
ur-íslenzku mannfélagi tjón mikið að slíkum mönnum, er 
þeim er bnrtu kipt á bezta aldri. Einkum mun foreldrum 
hans vera söknuður sár eftir einkason, og þá ekki síður 
hitt að fá ekki lengur haldist við á jörðinni, þar sem þau 
hafa eytt öllum kröftum og verða nú, háöldruð bæði, að 
hverfa burt þaðan, er þau befðu helzt viljað fá að loka 
augum að loknu værki. En nú er þess eigi langt að bíða, 
að við þeim taki vötnin miklu, er öllum er ætlað yfir að 
fara. Og er þá vinum þeirra öllum gott til þess að hugsa, 
hve vel og örugglega þau styðjast við höndina sterku, er 
leitt hefir þau yfir öll vötnin á leið þeirra, heldur þeim enn 
uppréttum í vötnum sorgarinnar og leiðir þau að lokum í 
friðsæla höfn hinum megin vatna, þegar evjarvistinni er 
lokið og þau fá að flytja til meginlands. 



Helztu viSburðir og mannalát meðal 
íslendingu í Vésturheimi. 


I desembermánuði 1905 útskrifaöist frá Toronto Col- 
lege of Music, herra Jónas Pálsson, með beztu einkunn. 
Hann á heima í Winnipeg og er ættaður úr Borgarfj.s. 

I maímánuði 1906 tók Hjálmar A. Bergman lög- 
fræðispróf við háskóiann í Manitoba. (Hafði áður lokið 
sams konar prófi við háskólann í Grand Forks í N.-Dak., 
sbr. Almanak 1904. 

I sama mánuði útskrifuðust frá College deild Mani- 
toba háskólans: 

Þorvaldur Þorvaldsson, og 

Emily Anderson, — bæði með ágætis einkunn. 


F'rá Gustavus Adolphus College , í St. Peter, Minn., 
tók burtfararpróf í maímánnði 1906, Ungfrú Guðný Hof- 
teig, dóttir Sigurbjarnar Hofteig, bónda í Vesturheims- 
byg'ð í Minnesota. 


Frá háskólanum í Grand Forks í N.-Dakota útskrif- 
uðust þessir íslenzkir lögfræðingar, í júnímánuði 1906 : 

Sveinbjörn Johnson, stjúpsonur Ólafs Jóhannessonar, 
bónda við Akra í N.-Dakota. 

John S. Samson, sonur Jónasar Samson, bónda við 
Akra í N.-Dakota. 

Guðm. S. Grímsson, sonur Steingríms bónda Gríms- 
sonar að Milton í Norður-Dakota, og bróðir síra Jóns 
heitins Steingrímssonar. 

Við kosningar í þí.-Dakota 6. nóv. 1906 náðu þessir 
íslendingar embættum: 

Jolm Johnson, bóndi við Gardar, þingmensku fyrir 
neðri deild N.-Dakota þingsins. 



ALMANAK 1 907 


97 


Magnús Brynjólfsson, lög'fræðingur í Cavalier, mál- 
færslumanrisembætti fyrir Pembina Co. 

George Peterson, lögfræðingur í Pembina, héraðs- 
réttarskrifara-embætti í Pembina Co. 

Elís Thorwaldsson, kaupmaður á Mountain, gjald- 
kera-embætti fyrir Pembina Co. 

Pétur Johnson, lögfræðingur, málafærslumanns-em- 
bætti í Cavalier Co. 

Gurinar 01 geirsson,lögfræðingur, skiftaréttardómara- 
embætti í McLane Co. 


Við kosningar til bæjarstjórnar í Winnipeg, 11. des. 
1906, náði Árni Eggertson, fasteignasali, kosning í 4. kjör- 
deild (ættaður úr Borgarfirði). — Einn íslendingur hefir 
áður setið í bæjarstjórn í Winnipeg, Árni kaupmaður 
Friðriksson. 


M A N N A L Á T. 


24. l'ebr. 1905. Baldvin Helgason í Warrenton, Oregon, 
(ættaður frá Skútustöðum við Mývatn, flutti vestur 
um baf frá Gröf í Húnav.s. 1873), gamall maður. 

29. sept. 1905. Sesselja Guðný Sigurbjörnsdóttir, kona 
Friðsteins bónda Sigurðssonar við Islendingafl. ,55 ára. 

2. okt. 1905. Ingibjörg Jóhannesdóttir, kona Jónasar 
bónda Jóhannessonar á Grænmörk í Víðinesbygð í 
Nýjaríslandi, 78 ára. 

5. okt. 1905. Guðrún Gísladóttir, ekkja Vernharðs 
Jónssonar óðalsbónda Þórðarsonar (er bjó í Tómhaga 
í Árness.), 79 ára gömul. 

7. okt. 1905. Málfríður Rósa Guðmundsdóttir kona 
Jósefs Guðmundssonar, bónda í Árnesbygð í Nýja- 
íslandi, 44 ára. 

20. okt. 1905. Margrét Oddsdóttir til heimilis hjá syni 
sínum Guðmundi Einarssyni í Victoria, B. C. (ættuð 
úr Stafholtstungum í Mýrasýslu), 81 árs. 



g8 ólafur s. thorgeirsson: 

30. okt. 1905. Guðmundur Sigurðsson til heimilis hjá 
syni sínum Aðalmundi bónda við Gardar, N.-D. (frá 
Skálum á Langanesi), 80 ára. 

29. nóv. 1905. Gísli Jónas G. Eiríksson, stjúpsonur 
Tómasar Halldórssonar, bónda að Mountain, N.-D., 
ungur maður. 

nóv. 1905. Kristín Jónsdóttir, kona Helga Sveinssonar í 
í Selkirk, dóttir Jóns Jónssonar bónda í Mikley (frá 
Svarfhóli í Staflioltstungum), 30 ára. 

1. des. 1905. Torfi Sveinsson í Glenboro, Man. (úr 
Dalasýslu), 83 ára. 

5. des. 1905. Arnfríður Jónsdóttir,kona Stefáns Björna- 
sonar Anderson í Grunnavatns-bygð í Manitoba. 

9. des. 1903. Arinbjörn Arinbjörnson, Sigmundssonar 
(frá Þorvaldsstöðum í Breiðadal) í' Lewiston í Michi- 
gan, 36 ára. 

9. des. 1905. Dínus Jónsson við Hallson N.-D. (ættað- 
ur úr Fnjóskadat í Þingeyjarsýslu, flutti hingað vest- 
ur 1879), gamall maður. 

15. des. 1905. Áróra dóttir þeirra hjóna Friðriks Sveins- 
sonar og Sigríðar Jónsdóttur Laxdal, í Winnipeg, 14 
ára. 

20. des. 1905. Þorgils Árnason í Winnipeg (frá Ranða- 
mel í Snæfellsnessýlu), garnall maður. 

23. des. 1905. Septina Einarsdóttir, Sveinssonar í Wpg', 
(frá Akureyri), 14 ára. 

24. des. 1905. Kristín Rósbjörg Jóhannesdóttir í Wpg', 
(ættuð úr Húnavatnss.), 16 ára. 

27. des. 1905. Jón Þorsteinsson (prests Þórðarsonar að 
Gufudal í Barðastrandarsýslu), hjá syni sínum Jóni 
bónda í Alberta-nýlendunni, 88 ára. 

30. des. 1905. Sigurður Jakobsson, Oddssonar, bónda 
að Gimli (úr Þingeyjarsýsli), 29 ára. 

31. des. 1905. Jósef Sigurbjörnsson Jónssonar (frá 
Stóru-Giljá í Húnavatnss.), í Wpg, 22 ára. 

Des. 1905. Jón J. Söldal, bóndi að Mountain, N.-D. 
(ættaður úr Þingeyjarsýslu), aldraður maður. 



ALMANAK 1907. 


99 


Januar 1906: 

1. Oddbjörg- Björnsdóttir (prests Þorlákssonar, síðast á 
Höskuldsstöðum á Skag-aströnd), til heimilis hjá 
bróður sínum Þorláki í Boyonne, N.Jerey, 57 ára. 

2. Magnúsína Halldóra Hákonardóttir, í Wpg., 28 ára. 

9. Vilborg- Vigfúsdóttir, til heimilis hjá tengdasyni sín- 
um, Friðbirni Friðrikssyni, bónda í Argyle-bygð. 
(Ekkja Jóns Bergvinssonar úr Fljótsdal N.-Múlas., 
73. ára. 

10. Halldóra Gunnarsdóttir, hjá Sigtryggi syni sínum í 
Albertanýl., ekkjajóhanns Halldórssonar (úr Reykja- 
dal í Þingeyjars.), 73. ára. 

11. Guðrún Einarsdóttir, gullsmiðs Sveinssonar í Wpg"., 
(frá Akureyri), 18 ára. 

14. Björg Benediktsdóttir, í Wpg, (frá Neðri-Mýrum í 
Húnávatnssýslu), 79 ára. 

20. Marín Jónsdóttir, kona Halldórs Daníelssonar, (frá 
Langholti í Mýras., fyrrum þingm.), nú til heimilis 
við Wild Oak, Man., 67 ára. 

27. Kristján Jónsson, bóndi að Eyford í N.-Dakota 
(úr S.-Þingeyjarsýslu), 75 ára. 

Februar 1906: 

2. Bjarni Jónsson, trésniiður í Pembina N.-D., (úr 
Mjóafirði í N,-Múlas.), 39 ára. 

3. Kristín, dóttir Summarliða Sumarliðasonar, í Ballard 
Wash. (frá Æðev á ísafirði), 21 árs. 

3. Jón Berg'mann Guðnason, bóndi í Gardarbygð, (frá 
Þverbrekku í Yxnadal í Eyjafjs.), 47 ára. 

10. Sigurður Friðrik, sonur Sigurðar heit. Árnasonar og 
og ekkju hans Karítasar Ólafsdóttir, við Bijrnt Lake, 
í Alberta. 

10. Halldóra Gunnarsdóttir, í Alberta, 73 ára. 

22. Einar Jónsson, Hnappdal að Hallson, N.-D., 77 ára. 

24. Guðrún Halldóra Jónsdóttir, kona Kristjáns Sigurðs- 
sonar Eyford, bónda í Pine Valley Man.,(frá Blöndu- 
hlíð í Skagaf.), 47 ára. 

25. Guðni Tómasson, Jónssonar, (frá Kárastöðum í Þing- 
eyjars.), 55 ára. 



IOO 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Herdís Hannesdóttir, ekkja í Árnesbvgð í N.-íslandi, (af 
Vatnslej'suströnd á Islandi), 79 ára. 

Þorsteinn Guðnason í Utah, (eitt sinn lög-reg'luþjónn í 
Reykjavík). 

Kristján Jónsson, bóndi að Mountain,N.-D. (af Norðurl.). 

Marz 1906: 

13. Hjörleifur Björnsson, bóndi í Árnesbygð (ættaður úr 
Dyrhólasókn í Skaftafellss., fluttist vestur um haf 
1876), 65 ára. 

14. Laufey Jósefsdóttir, Goodman, til heimilis hjá Aðalm. 
bónda Gnðmundssyni í Gardar-b}^gð, (ættuð af 
Langanesi), 20 ára. 

19. Sigurjón J. Davíðsson, í Winnipsg, 30 ára. 

20. Margrét Guðmundsdóttir, í Selkirk, ekkja Jóhannes- 
ar heit. Egilssonar (frá Höfðahólum á Skagaströnd), 
80 ára. 

23. Carl Friðrik Möller, að heimili sonar síns Antons, að 
Milton N.-D. (f. á Akureyri 1822, fór vestur um haf 
1882), 84. ára. 


Apríl 1906: 

1. Sigurbjörg Krisjánsdóttir í Long Pine, Nebraska, 
ekkja Tómasar Halldórssonar (ættuð úr Laxárdal í 
Þingeyjars.), 65 ára. 

11. Guðrún Magnúsdóttir, á beimili sonar síns Odds 
Jónssonar í Gardar-byg‘ð,N. D., ekkja Jóns Jóhannes- 
sonar (og bjuggu um langan aldur á Bræðrabrekku í 
Strandasýslu), 80 ára. 

14, Steinunn Jónsdóttir, ekkja Benjamíns Jónssonar (ætt- 
uð úr Dalas.), til heimilis í Wpg, 78 ára. 

16. Anna Gunnarsdóttir, í Wpg, ekkja Jóhanns Guð- 
mundssonar (bjuggu síðast á Isl. á Bergsstöðum í 
Miðfirði), 70 ára. 

19. Páll Kristján, sonur Stefáns Björnssonar bónda í 
Swan River, Man., 25 ára. 

22. Andrea Mettá Elísabet Margrét Fischer, síðari kona 
Gunnars Einarssonar í Wpg,(ættuð úr Rvík), 62. ára. 



ALMANAK 1907 


IOI 


23. Jónas Jónsson, aö Gimli, (ættaður úr Blönduhlíð í 
Skag'afirði), 71. árs. 

26. Helgi, sonur Helga Árnasonar, bónda að Church- 
bridge, Sask. og konu hans Guðrúnar Jónsdóttur 
(frá Hvammi í Ölfusi í Árness.), 24. ára. 

26. Þorvaldur Rögnvaldsson, hjá tengdasyni sínum J. 
Loftssyni, í Calgary, (ættaður úr Tungusveit í Dala- 
sýslu), 65 ára. 

27. Sigríður Árnadóttir, hjá syni sínum Stefáni í Wpg., 
ekkja Guðm. Jónssonar (bjuggu í 40 ár á Steinsstöð- 
um í Skagafirði), 97 ára. 

29. Ingunn Björnsdóttir, Skúlasonar, í Winnipeg (frá 
Eyjólfsstöðum á Völlum í S.-Múlas.), 63. ára. 


Maí 1906: 

4. R. Dora Johnson í Pembína, N.Dak., 29 ára. 

7. Jón Kristjánsson, hjá bróður sínum G. J. Christie á 
Gimli (frá Særingsstöðum í Húnavatnss.), 20 ára. 

11. Lilja Daníelsdóttir, til heimilis hjá tengdasyni sínum 
Jóni S. Thorlacíus, að Kristnes-pósthúsi Sask., kona 
Jóhannesar Bjarnasonar(frá Stóradal í Eyjaf.),Ö9 ára. 

19. Jórunn, kona Eiríks Hallssonar, bónda að Mary Hill 
pósthús í Man., 49 ára. 

26. Guðrún Jónsdóttir, kona Steingríms Jónssonar að 
Milton í N.D. (úr Borgarfjarðars.), 71 ára. 

31. Þorsteinn Guðmundsson, hjá tengdasyni sínum, Paul 
Johnson í Winnipeg (bjó síðast á ísl. á Einfætings- 
gili í Strandas., fluttist hingað vestur 1876), 66 ára. 


Juní 1906: 

5. Elinbjörg Gunnlaugsdóttir, kona Gísla Einarssonar 
bónda að Hekla pósthúsi í Ontario (fædd á Litlu- 
Tjörnum í Ljósavatnsskarði), 67 ára. 

9. Jóna, dóttir Davíðs Jónssonar bónda í Gardar-bygð. 
9* Björn Finnsson í Glenboro,Man.,(ættaðurúr Dalas.). 
9. Jón Dínusson í Winnipeg, sonur Dínusar Jónssonar, 
er lést að Hallson, N.-Dak., 9. des. 1905. 


6 


102 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


9. Magnea, kona A. Rasmussens að Hnausa-pósthúsi í 
N.-Islandi, dóttir síra Einars Vigfússonar frá Desj- 
armýri. 

12. Kjartan Stefánsson, Jónssonar frá Mikley (er hans 
getiö hér á öSrum staS). 

13. Kristján, sonur Tryggva Kristjánssonar, bónda í 
Gardar-bygS, N.-D. (af Langanesi), 19 ára. 

22. Hallgrímur Backmann í Selkirk Man.,aldraSur maður. 

Jens J. SigurSsson, í Minnesota-nýlendunni (ættaSur frá 

Seli á Skagaströnd), 65 ára. 

Julí 1906. 

7. Magnús Mikaelsson Foss, aS heimili tengdasonar síns 
Hallgríms Gottskálkssonar, bónda í Lincoln Co. í 
Minnesota (frá Fossi í VopafirSi), 77 ára. 

8. Arndís Magnúsdóttir, kona Jónasar Bergssonar aS 
Minneota (ættuS úr BreiSdal), 93 ára. 

14. Halld. Soffía Þorleifsdóttir, kona Jóhannesar bónda 
Jónssonar við Islendingafljót, 37 ára. 

16. SigríSur Jónsdóttir, ekkja Eggerts Jónssonar, sem 
lézt viS Narrows í Manitoba fyrir 9 árum síSan (úr 
HörSudal í Dalasýslu), 69 ára. 

17. Kristín Árnadóttir, til heimilis hjá syni sínum Jónasi, 
bónda aS Milton, N.-D., ekkja Kristinns FriSfinns- 
sonar (frá Ási á HólsQöllum), 73 ára. 

23. Gísli Jónasson, aS heimili tengdasonar síns Jóns 
Geirssonar, bónda í Árdals-bygS í Nýja- íslandi (faSir 
Þorst. Gíslasonar, ritstjóra í Rvík,, 73 ára. 

25. Eiríkur Vigfússon í Winnipeg (frá BreiSuvík í ReyS- 
arfirSi). 

29. Helgi Jónasson, SigurSssonar (frá Bakkaseli í Yxna- 
dal í Eyjaf.), til heimilis í Alberta-nýlendunni, 45 ára. 

31. Benedikt Pétursson, aS Gardar í N.-D. (var lengi á 
Akureyri og síSast á SeySisfirði og fluttist þaSan 
vestur um haf 1879), 68 ára. 

Gísli GuSmundsson, hjá tengdasyni sínum Sig. Eyjólfs- 
syni, bónda í ÁrdalsbygS í Nýja-íslandi (frá Hnúki 1 
MiSfirSi). 

Kristín Stefanía Stefánsdóttir, kona Jóns bónda Jónsson- 



ALMANAK 1907. 


IO3 


ar í Gilhagfa í Árdalsbygð í N.-ísl. (frá Gilhaga í 
Skagafirði). 

Sigríður Þorbergsdóttir, í Red Deer,Alta, ekkja Hafsteins 
Skúlasonar, 80 ára. 

Tóhanna Tónsdóttir, kona Ólafs Péturssonar, í Spanish 
Fork, Utah. 

Jón Jónsson Wagen,\ Argyle-bygb (frá Vogum við Vopna- 
fjörð), um sjötugt. 

Águst 1906. 

3. Sigríður Jónsdóttir, ekkja Jóhannesar Ólafssonar, er 
lézt í Winnipeg fyrir nokkurum árum (af Húsavík), 
75 ára.^ 

4. Hróðný Björnsdóttir, Einarssonar frá Brú á Jökuldal, 
kona Friðriks Eggertssonar í Wadena, Sask. 

5. Hólmfríður Vigfúsdóttir, í Winnipeg (úr Vopnafirði), 
70 ára. 

9. Una Stefánsdóttir, hjá tengdasyni sínum Ara John- 
son í Winnipeg, ekkja Oddleifs Sigurðssonar, er lézt 
í Nýja-íslandi 1876 (úr Húnavatnssýslu), 79 ára. 

9. Sigþrúður Gísladóttir, Jónssonar að Wild Oak, Man., 
15 ára. 

10. Ófeigur Sigurðsson, bóndi í Alberta-nýlendunni. 

12. Björn Gíslason, að heimili sonar síns, Eyjólfs bónda í 
Vesturheimsbygð í Minnesota (frá Hauksstöðum í 
Vopafirði, flutti vestur um haf 1879), 86 ára. 

12. Hólmfríður Guðnadóttir, kona Sigfúsar Goodmans, 
bónda í'Alberta (ættuð úr Eyðaþinghá), 43 ára. 

23. Jóhanna Jónsdóttir, Guðlaugssonar (úr Rvík), kona 
Bjarna Bergmanns í Victoría, B.C. 

26. Jóhanes Jónsson, sonar sonur og fóstursonur Jóhann- 
esar Einarssonar í Selkirk, (frá Hnappsstöðum í 
Vopnafirði), 19 ára. 

26. Jóhanna Pálsd. Jakobssonar bónda í Mikley, 19 ára. 

26. Loftur Guðmundsson, til heimilis á Gimli (af Suður- 
landi), 40 ára. 

September 1906. 

1. Benedikt Jónasson, bóndi að Gimli (frá Krossi í 
Ljósavatnsskarði, fluttist hingab 1876). 



104 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


i. Elías Kjærnested, bóndi nálæg-t Gimli (ættaður úr 
Eyjafiröi, en fluttist hingað frá Borg í Dalasýslu), 
76 ára. 

12. Guðbjörg Guðmundsdóttir, hjá syni sínum Sigurjóni 
Stefánssyni, bónda við Akra í N.-D. (úr Langanes- 
sveit í Þingeyjarsýslu). 

13. Ólafur Ólafsson, Jónssonar, bóndi í Árdalsbygð í N,- 
ísl. (ættaður úr Húnavatnssýslu), 57 ára. 

22. Björn Kristjánsson, Skagfjörð, til heimilis hjá syni 
sínum Kristjáni, í Morden, Man. (ættaður úr Skaga- 
firði, flutti vestur um haf 1873), 74 ára. 

Guðrún Guðmundsdóttir, í Winnipeg, ekkja Sig'. Rögn- 
valdssonar (ættuð úr Skagafirði). 

Október 1906. 

3. Björn Illugason, hjá tengdasyni sínum Gnðm. Gísla- 
syni, bónda að Gardar, N.-D. (frá Beinakeldu í 
Skagafirði), 92 ára. 

7. Málfríður Guðmundsdóttir, kona Jósefs Guðmunds- 
sonar, bónda í Geysis-bygð, 44 ára. 

7. Sigríður Högnadóttir, kona J. F. Leifssonar, bónda 
að Fishing Lake, Sask., (ættuð úr Árnessýslu), 
42 ára. 

11. Ingibjörg María Guðmundsdóttir, í Winnipeg (úr 
Reykjavík), 74 ára. 

13. Björn Jóhannsson, á Gimli (ættaður úr Skagafirði)-, 
40 ára. 

15. Einar Guðmundsson, í Winnipeg (af Jökuldalsheiði á 
Austurlandi, fluttist þaðan 1876), 72 ára. 

20. Brynjólfur Björgólfsson, í Winnipeg (af Vopnafirði), 
73 ára. 

30. Guðm. Þorláksson, sonur Ólafs G. Nordals, í Selkirk 
Man., og konu haas Margrétar Ólafsdóttir (frá 
Kirkjubæ í Norðurárdal), 38 ára. 

31. Árni Niels, sonur Kristjáns Jónssonar, Geiteyings, í 
Winnipeg, 36 ára. 

Jón Mathíasson, í Álftavatnsbygð í Manitoba (frá Her- 
gilsey á Breiðafirði), á níræðisaldri. 



AI.MANAK 1907 


105 


Nóvember 1906: 

5. Sesselja Jónsdóttir, til heimilis hjá tengdasyni sínum 
Tryggva Ingjaldssyni, í Árnesbygð, ekkja Andrésar 
Ólafssonar, timbursmiðs (fædd á Brúum í Reykja- 
dal í Þingeyjarsýslu 1810), á 97. aldursári. 

6. Guðný Kristjánsdóttir, kona Th. Laxdals, bónda að 
Þingvalla-pósthúsi í Sask. 

7. Jónína Rósa Holm, Edvarðsdóttlr, Þorleifssonar, frá 
Papej', kona Gunnars Jóhannessonar Holm, í Mari- 
ette, Washington. 

10. Páll Vigfússon Dalmann, bóndi í Gardar-bygð í N,- 
Dak. (ættaður úr Jökuldal í N.-Múlas., fluttist þaðan 
1876), 73 ára. 

10. Einar Jónsson, til heimilis hjá syni sínum Jóni, bónda 
við Hensel-pósthús í Norður-Dak., (ættaður úr Dala- 
sýslu), 75. ára. 


Desember 1906. 

11. Soffía Olson, kona Jóns Sigfússonar Olson, bónda í 
Álftavatns-bygð, 53. ára. 

11. Sigurjón Ólafsson (Þormóðssonar frá Hjarðarholti) 
aþ Dog Creek-pósthúsi í Manitoba, 46 ára. 

15. Úlfar Gunnlaugsson í Selkirk (úr Vopafirði), 54 ára. 
26. Sigurður Guðmundsson, til heimilis hjá syni sínum 
Sveini í Winnipeg, 84 ára (úr Húnavatnssýslu). 



INNIHALD. 


Tímatalið — Myrkvar 1907 — Pláneturnar — Tunglið — 
Um tímatalið — Páskatímabilið — Sunnudagsbók- 


stafur — Páskadagar — Sóltími — Til 
land — Ártöl nokkurra merkisviðburða 
hafanna — Lengstur dagur — Þegai 

12 ... 

minnis um ís- 
— Stærð út- 

r klukkan er 

bls. 1 —8 



Q- 20 

Sigtryggur Jónasson. Eftir síra F. J. Berg- 
mann (með mynd) . 

> > 

21—43 

Edison, með mynd. Eftir Sigtr. Jónasson 

> > 

44 —S 2 

Æfintýrið á Corcóvadó. Eftir J. Magnús 
Bjarnason . 

> > 

53— 6 4 


Safn til landnámssögu íslendinga í Vestur- 
heimi: Lögberg byrjar — Andlegt líf 


— Starfsemi Goodte'pmlara. ,, 65—92 

Tveir feðgar, með mynd . ,, 93—95 

Helztu viðbuiðir og mannalát meðal íslend- 

inga í Vesturheimi. ,, 96—105 


Mynd af Snorra Sturlusyni. Eftir myndastyttu Einars 
Jónssonar frá Galtafelli. 










